RM 


BÆRÍNGI FAGRA. 


ORTAR AF 


SIGURÐI BJARNASYNI. 


AKUREYRI 1859. 


PRENTAÐAR Í PRENTSMIÐJU NORÐUR - OG AUSTUR- 
UMDÆMISINS, HJÁ H. HELGASYNI. 


4, Ríma. 
Ferskeytt. 


1. Fjöri, kvæða gyðjan góð! gjör minn anda 
prýða, því um sögu lánga ljóð, lystir mig nú 
smíða. 

2. Mikill kraptur ef þinn er, uppheims-gyðjan- 
landa! láttu sjá og löntu mör, liðugan bragaranda. 

sl því trausti, að munir mör miðla gáfu 
ljóða, brag í snúa frásögn fer, flytja eyrum þjóða. 

4. Mansaungvana mun eg síst mynda lánga 
reyna, nú án dvalar vil því víst vitia sögugreina. 


5. Efnið snúa í sem má, ómaflæði-stikla, 
skéði ríkisárum á Alexanders mikla. 

6. Hertoga jeg hermi frá, hauðri stýrði 
Saxa, Bæríngs heiti hafði sá hlotið geym- 
ir axa. 

1. Hét Geirþrúður hrínganá, hún var 
Bæríngs systir, kunni auðareikin smá ýms- 


ar kvennalistir. 
1* 


4 


8. Valtari hét vísir snar, vanur siðum 
spekta, Hólmseta frá hauðri var, hana fékk 
til ekta. 

9. Einn ráðgjafa orku-stór átti Bæríng 
frægur, Hinrik nefndist hjörfaþór, hann 
var talinn slægur. 

10. Hafði vélum vafið skap, vondum sið 
ei sleppti, sveik hann herra sinn og drap, 
síðan ríkið hreppti. 

11. Þvínga gjörði þegnana, þjóna sér á 
láði, síðan hann til Hólmseta hauðurs ferð- 
ast náði. 

12. Var þá kóngur Valtari, vafinn helj- 
ar böndum, fékk svo Hinrik falsari, for- 
ráð þar á löndum. 

13. Þegna til nam þvínga hann, þjóna sör 
og hlýða, ílla flestum verða vann, við þann 
reynir skíða. 

14. Hann ei mikil særði sorg, sæmd ei 
þókti gölluð, settist að í breiðri borg, Bar- 
dug var sú kölluð. 

15. Um þá stund í Atensborg undi sér 
Geirþrúður, Hinrik þángað héldt um 
torg, hugar dyggðum rúður. 


5 


16. Hennar biðja bófinn réð, beint frá 
sóma snúinn; seimgrund honum svar fékk 
Íéð, sinni þúngu búinn. 

17. „Far þú vafinn flærðarkrans fullur svik- 
um köldum, drapstu bróður minn, og manns 
míns að settist völdum. 

18. Vita skaltu, þrællinn þinn! þuldi hún 
í reiði, jeg er ólött eptir minn öðlíng, sem 
að deyði. 

19. Hinrik þorði þanninn tjá, þröm við 
sjóar bríma: „fresta skal eg þessu þá þann 
fram yfir tíma. 

20. Barnið nær sem fæðt þér frá, finna 
gautar sverða, von því skaltu eiga á, unn- 
usta mín verða. 

21. Hvort sem betur þetta þér þykir, eða 
miður, hlýtur þú að hlýða mér, heptist ann- 
ars friður. 

22. Gekk hann svo frá reflarein; réði 
tíminn líða, þar til fæddi fagran svein, frey- 
an bráins hlíða. 

23. Göfug drenginn gladdist sjá, grunar 
hyggu-engi: ef að lengi lifði sá, lán og 
krapta fengi. 


6 


24. Svo að kynni hefna hann Hinrik á 
þeim leiða, sem að beita brögðum vann, og 
barnsins frænda deyða. 

25. Arfi sínum einnig ná af þeim pretta- 
njörði, sú innbyrlíng henni hjá huggun nokkra 
gjörði. 

26. Þriðju grímu frá því fljóð fæddan svein- 
inn hafði, færði sig í fötin góð, ferðastjá ei 
tafði. 

27. Flúið gat úr borgarbý, barni meður 
smáu, vaktararnir vísis því vært í kyrðum 
sváfu. 

28. Hinrik frétti að horfin var heiðurs- 
svanni mætur, varðmenn sína sómaspar, síð- 
an drepa lætur. 

29. Sendi lið til Saxelfar, sem var skammt 
í burtu, leiðir þessir loddarar leita hríngs 
að jurtu. 

30. Hundrað skipa höfðu þeir, Hinrik 
var og sjálfur, verja hugði auðar eyr yfir 
vatna-gjálfur. 

31. Fylgsnum leita öllum í álma lét hann 
þóra, varla missa vildi því vefju bráins- 
kóra. 


7 


32. Þröm ei fundu þráða samt, þeir sem 
eyddu friðnum, af því varð í geði gramt 
gamla svika - smiðnum. 

33. Engin talað orðin blíð álfa gat við 
spánga, nú að kömur næturtíð, nam hann 
svefninn fánga. 

34.7 Ílla löt í svefni, sátt sviptur, þræll- 
inn smáði, barðist um og beljar hátt; blöskra 
þegnum náði. 

35. Nær þau linntu læti stríð, lá hann 
eins og dauður, þar til dagur lýsti lýð, laufa 
klæddist hauður. 

36. Sinn ráðgjafa kalla kann, kvak það 
heyrðist slinna: „bið eg ráðir þú draum þann, 
þör sem skal nú inna: 

37. Þóttist standa eg hör á áar þessum 
bökkum, allur var mér herinn hjá hildar 
klæddur stökkum. 

38, Ljón í ánni sveyma' eg sá, sem réð 
mikið hræðast, dreki móti því kom þá; þeirra 
stríð nam glæðast. 

39. Ljón og drekinn, ljót með sköll, leiddu 
sverð úr hýði, blóðlituð varð áin öll af því 
mikla stríði. 


8 


40. Loksins drekinn ljónið vann, ljót þau 
vóru undur, einnig gráðugt að mér rann, og 
mig reif Í sundur.,, 

41. Skölfðist eg við heljar hret, hreppt af 
ljóni fráu, og því mikið ílla lét, eins og 
þegnar sáu.“ 

42. Þeir sem hlýddu þetta á, þóttust all- 
ir skilja: Hinrik laun þau hlyti fá hrekkja“ 
og síns íllvilja. 

43. Höfðu samt ei orð þar á, ótta' og hræðslu 
vegna. — Þessu skal nú fara frá; fleiri 
geta þegna. 

44. Fiskimenn á flyðrulóð flæðar stýrðu 
drjóna, einhverstaðar heyrðu: hljóð, hlusta 
því og góna. 

45. Loksins bát einn lítinn sjá, leiðum 
þángað hraða, litu' í honum lindagná liggja, 
fjörbilaða. 

46. Barn á hennar brjósti var, burði með- 
ur veika; fletta klæðum fóru þar fyrðar 
kvenndið bleika. 

47. Vaknar hún og seggi sá sér uppyfir 
standa, talar svo við þegna þá, þúngum 
hlaðin vanda: 


) 


48. „Níðist ekki menn á mör, mínum eða 
syni, látið okkur heldur hér hremmd í dauð- 
ans gini. 

49. Þessi úngi sæmda sveinn — svörin 
lét hún klíngja — lífi heldur enn þá einn 
eptir tvo höfðíngja. 

50. Dauðan bezta bróðnrinn Bæríng má 
nú sanna, og Valtara manninn minn nild- 
íng Hólmsetanna.“ 

51. Ansar henni álma þór, Aðalbrikt 
sem heitir: — þessi bátnum réði rór rösk- 
ur fleina beitir. — ja 

52. „Vel það fór, að fund vorn:á fluttist 
svanni þjáður; Bæring þínum bróður hjá 
beið jeg glaður áður. 

53. Þú mör fylgi þáðir af, þá Valtara 
giptist; „pells mör klæði gramur gaf, A 
eg hryggðum sviptist. ; 

54. Svo til Bæríngs. sendi mig, sem að 
nam eg þjóna, þar til heljar hreppti stig 
hann af svikadóna. 

s 55. Hinrik gat eg flúið frá, flbik f.0- 
ur snjöllum, mig því vildi svipta sá sæmd 
og: heiðri öllum. 


10 


56. Gat jeg Englands til um torg tölt, með 
harminn stríðan, í Lundúna eg hef" borg ein- 
att verið síðan. 

57. Þángað ykkur flytja fer, fríun hljótið 
meinsins, fylkir þar á fróni er frændi únga 
sveinsins. 

58. Þinn eg hygg að hepti grát, hraust- 
ur stýrir seggja.“ Síðan hana sinn í bát 
seima njótar leggja. 

59. Mat þeir létu fánga fljóð, frekt sem 
þreyngdi vandi; síðan hana fluttu“ um flóð 
fram að sínu landi. 

60. Þrjá mánuði dugði dröfn, dýri súða 
fleyta, Lundúna þá lendtu' í höfn, linna þund- 
ar reita. 

61. Gánga þar á gauta sprund, gjörði 
sérhver maður, Aðalbrikt á fylkisfund 
fetar síðan glaður. 

62. Gilfa sagði Geirþrúðar greiðt af 
harmi þúngum, sú að komin sé og þar, sveini 
meður úngum. 

63. Þengill frægur faldagná fyrir sig löt 
kalla, blíður hann við brúði þá byrjar svo 
að spjalla: 


11 


64. „Vertu hjá oss velkomin, vænsta hljót- 
ir gengi, meður únga árfann þinn, eins og 
viltu lengi. 

65. Öðlist þroska sveinninn sá, sem og 
gæfu fína, kannskð megni frægur fá föður- 
hluti sína. 

66. Hef? eg þegna heyrt um tjá, Hin- 
riks breytni marga. En hvernig gaztu flúið 
frá fanti þessuin arga ?% 

67. Hún kvaðst skyldi þar um þá þengil 
fræða blíða. Hennar þetta hjalið má hinn- 
ar rímu bíða. 


2. Híma. 
Skothendíng. 


1. HDýr upprennur dagurinn, dróttir mega vaka, 
jeg vil enn í annað sinn Óóðarhörpu taka. 

2. Ef jeg hefði efni til orðum miðla fróðum, 
síst viðtefði saungva spil seggjum voita? og fljóðum. 

3. Lítið er um ljóða faung lyndis mér í tröð- 
um, þó eg geri þennan saung þjóðum bera glöðum. 

4, Mærðar faungum feilin á forláti mör þjóðin; 
frá mansaung að söguskrá sveima skulu ljóðin. 


12 


5. Mörkin gróttu möla kvað mildíng við 
hinn fráa: „þremur nóttum eptir að ól jeg 
sveininn smáa, 

6. Gekk eg spakt úr Hinriks höll, húm- 
ið nam mér leyna, svaf þá vaktin vísis öll, 
veitti! ei hindrun neina. 

7. Burt komst eg úr borginni, brátt þó 
neyð að kreppti, svo af trega' og sorginni 
sveipuð aungvit hreppti. 

8. Aptur vitið eg nam fá, ángur þókti 
hryggja, fökk eg litið faðma þrjá frá mér 
sveininn liggja. 

9. Voðaleg hann vildi örn vefja heljar 
þínu, girntist eg þá veita vörn veslíngs barni 
mínu. 

10. Gat eg veikum mætti með mínum 
bjargað sveini, finna eik þá eina réð, og þar 
fékk mér leyni. 

11. Bakka sú nam eikin á elfu Saxa 
standa, laufa hrúgu' eg hvíldist þá, hugði 
forðast vanda. 

12. Þángað trylltur þusti um veg þegna 
flokkur bráði; um þeir byltu eik, sem jeg 
undir hvílast náði. 


13 


13. Úngann bar eg brjóstí á báru geymir 
roða; lán mitt var: hann þagði þá og þekkti 
engan voða. 

14. Bát einn taka fyrðar fljótt, fram að 
- ánni draga, mínum baka það nam þrótt, 
þýngstu meiðsli og baga. 

15. Nær á bifurs-bakka þaut björninn flóða 
dreginn, þrjú mín rifin bátsins braut borðið 
öðru megin. 

16. Þetta lítið þókti mör, þeir fyrst mig 
ei sáu, burt þá flýta fóru sör fyrðar dyggða- 
smáu. 

17. Þá mör vóru farnir frá fofnis hlinir 
reita, Saxa-fór eg fram með- á fylgsnis mör 


| — að leita. 


18. Reyndi eg flakk um foldar - stakk fram 
með straumum skjótum, áar bakkinn í því 
sprakk undan mínum fótum. 

19. Bátur viður fold þar flaut, föll eg nið- 
ur í hann, honum yðan áfram skaut, ógna 
gnið með frían. 

20. Skipið áfram hljóp með hrað, heyrði" 
eg þá á landi Hinrik fláa hilmir það höld- 


um tjá skipandi: 


14 

21. Frísa-láði fara að fljótast mín þar leita; 
mitt sárþjáða hyggju - hlað hræðsla gjörði 
þreyta. 

22. Húmið þá samt huldi mig Hinriks 
augum bragna, fleyið smáa flóðs um stig ferð= * 
ir gjörði magna. 

23. Bátnum þannig harðt á haf, hryndti 
straumur bráði, bylgjum hann þá hrystist af, 
hræðast slíkt eg náði. 

24. Óvit rann mig yfir, þá æsti hrannir 
dæla; hvað eg þannig lengi lá, ljóst eg kann 
ei mæla. 

25. Þegar hljóð eg hreppti tryggt, hjals- 
ins þrek og rænu, yfir stóð mér Aðalbrikt 
og hans þegnar vænu. 

26. Drottins náðar-höndin há, hlífði oss 
við meini, komin láð svo yðar á er með 
þessum sveini. 

27. Skím að væri veitt í rann vildi 
eg sveini fínum; kýs eg Bæríng heiti 
hann hlýra eptir mínum. 

28. Öðlíng lætur eptir það erkibiskup 
kalla, þenna gætir bóka bað barnið skíra 
snjalla. 


15 


29. Drengnum greiddi svoddan sá, síst að 
virðíng rírður, eins og beiddi baugagná, 
EBærimg var hann skírður. 

30. Þegar búinn biskup var, Bæring 
sveininn skíra, buðlúng trúi blíður þar byrjar 
tal við fýra: 

31. Þegna? óríngur þorri hör þekkir, slíng- 
ur, prúður, kvernig híngað kom um ver kóngs- 
drottníng Geirþrúður. 

32. Þeir sem híngað fluttu fljóð frá svik- 
arans landi, þjóni hrínga hýrri slóð, hennar 
eyði grandi. 

33. Vil eg enginn reflarein raunir neinar 
sendi, annars þreyngja þeim skal mein þúngt 
af minni hendi.“ 

34. Lofðúng snjall svo lauk þeim dóm, 
leiðu frí af táli; gjörðu allir góðan róm 
gilfa þá að máli. 

35. Mæða' og skaðinn megni fólst, mægð= 
in lukkan gleður. Bæríng glaður upp nú 
ólst öðlíng Rikarð meður. 

36. Álms nær kvistur eldast vann, íllum 
sið frá vendur, margar listir lærði hann, líkt 
á túngu' og hendur. 


16 


37. Vísdóm nema nógu snar náms með 
gáfum sköptúm, öðrum fremur flestum var 
fimleik að og kröptum. 

38. Mettur -snilldum, menntaður, manna 
hryggðsnam farga, gjafamildur, góðlyndur, 
glaðdí snauða marga. 

39. Breytti svinnur svona þar sviðrir freyu 
tára, tvisvarsinnum tólf unz var talinn gam- 
all ára. 

40. Kom að bóli huðlíngs þá, burða' og 
mennta framur, hátíð jóla einni á, af Skot- 
landi gramur. 

41. Sonur fylgdi honum hans, hann var 
Jón að nafni; sá í hildar hörðum dans 
hraustra taldist jafni. 

42. Englands metinn öðlíng snar átti dótt- 
ur fríða, Elin hét sú blóma bar bríkin 
orma hlíða. 

43. Skotta hara hefnir þá, hennar biðja 
vildi, hreysti bar og huga sá halur krapta 
gildi. 

44. Englands fylkir feðgum þeim fljótt til 
veizlu býður, máls af hylki, hlaðinn seim, 
hjalar þannig blíður. 


17 


45. „Prins eg Skotta nýtum nú nafnið gef 
riddara, og með hrotta hárs á frú, hundrað 
bragna snara. 

46. Bæríng mínum frænda fer fljótt það 
sama lána; reyni fínir svo með sör sunda 
viðir mána.“ 

47. Til menn búa turniment, týndu skapi 
svölu; þángað nú fá þegnar rennt, þó með 
jafnri tölu. 

48. Hundfáð seggja hjörs við tón höfðu 
mennta gjarnir, saman leggja svo um frón 
sjálfir foríngjarnir. 

49. Jón þá innir af máls stig: „eignast 
skaltu' að nýu, ef þú vinnur, Maður! mig, 
merkur silfurs tíu. 

50. Jafnmikið eg fé vil fá, fallir þú af 
hesti,“ þessu viður þuldi: já, þorna gaut- 
ur hressti. 

51. Saman ríða þegnar þá, þeigi kvíðir 
hjarta, bráðum lýðir brotna sjá burstaung 
fríða? í parta. 

52. Stengur taka nýar ná njótar vakurs 
bjálfa, vopnabrak nam vaxa þá, veinaði þak- 
ið álfa. 


18 


53. Þannig lengi löku stríðt, löndúngs engist 
kvinna; lista drengja fjör var frítt, furðar 
mengið svinna. 

54. Bæríng skapti talsins tón, týs þar 
lýist serkur: „Taktu aptur orðin Jón! um 
þær tíu merkur. 

55. „Hefði eg engu hindrað mig hrotta 
viður spilið, fyrir laungu fáknum þig frá eg 
vel gat skilið.“ 

56. Jón kvaðst eigi þiggja það, þróast 
kappið höldum, stengur sveigjast óðum að ýta 
vænu skjöldum. 

56. Þegar glettan þróast réð þar á hildar 
stöðli, Bæríng þéttu þreki með þrífur Jón 
úr söðli. 

58. Síðan hasti hleypti á skeið, héldt á 
garpnum Jóni, þar til kasta korða - meið 
kunni lágt að fróni. 

59. Hafla-ylja hauðurs þá hirðir mennta- 
kæri, sagðist vilja silfrið fá, sem að lofað 
væri. 

60. „Sjálfsagt er það — svara grein svo 
nam Jón að spinna — bið eg þér að meira 
mein mör ei gjörið vinna.“ 


19 


61. Hinn gat þulið: „fús þér frið fyrr eg 
veita mundi, jafnir skulum vera við vígs af 
taldir fundi.“ 

62. Höldu dróttir hárs um frá hallar til 
án vafa; brögnum þókti Bæríng nú borið 
sigur hafa. 

63. Hjörs við gjólu hreysti? um frón hinn 
þó vildi bresta, Rikarð sjóli sagði: Jón 
seimgrund skyldi festa. 

64. Biskup gekk í fötin fín, fræða hreifði 
starfi, meyu fökk í sæng til sín sjóla Skot- 
lands arfi. 

65. Feðgar beita ferðum þeir fram til sinna 
lýða. Um þá veit jeg menn ei meir; má svo 
ríman bíða. 


8. Fína. 


Frumhendíng nýa. 


1. Hölda svinn ef hlýðir þjóð hróðrar ræðu 
minni; mansaungs spinna mun eg ljóð mín í 
þriðja sinni. 

2. Feil sem við minn finnast brag, fjærri góðu 
sniði, feginn bið eg færa? í lag, fína kvæða-smiði. 


20 


3. Bið eg alla aðra þá, um sem kvæðin fjalla, 
óðar spjalli ekki frá orðum mínum halla. 

4. Jeg án dvalar hætta hygg, hér um þróa 
talið, læt því fjalars vatna-vigg vitja! um sögu- 
skjalið, 


—— 


5. Prýði rúin, feila - fjörg fræðin þar að 
snúi: skip lét búa býsna mörg huðlúng Eng- 
lands trúi. 

6. Líka dýnum dýra af dréngjum safnar 
fínum, þetta brýnir branda gaf Bæríng 
frænda sínum. 

7. Vildi fleina fleygir þann fría safni meina, 
beiddi reyna að hefna hann, Hinriks 
lastagreina. 

8. Biður raptinn sverða sá — sóma? og 
heiðri skaptur — sínum aptur arfi ná, ef 
hans dygði kraptur. 

9. Bráðt hugrakkur Bæríng það buðl- 
úng vel nam þakka, síðan flakkar flóði að 
freyrinn hildar - stakka. 

10. Sínum bráðum brögnum með, burt frá 
þessu láði, ferðast náði um birtíngs beð, byrs 
í þægu gráði. 


21 


11. Siglu=klárum héldu á höf, haminn 
skók þá kári, líkt sem ári öldu- köf æsti 
meður fári. 

12. Ofsinn þaut og hrysti haf, hlés um- 
rótun þrautar, skipin braut og keyrði í kaf, 
köfnuðu Íleina gautar. 

13. Sjós umbrot nær gjörðu grá, garpa 
æfi- þrota, fjalarbroti Bæríng á bar sig 
lífið nota. 

14. Daga þrjá um rostúngs rann rak svo 
manninn fráa, landi þá að hrakti hann hrann- 
ar ólgan gráa. 

15. Svo var rjóður randa þá rúinn afli 
góðu, undir flóði í fjöru lá, falinn sinni 
hljóðu. 

16. Fjörs nær galla vafinn var viður orma 
palla, fiskikarlar komu þar, kappann fundu 
snjalla. 

17. Varga mettir vaskan þá, vildu klæð- 
um fletta; við hann réttast vann og tjá við- 
ur bragna þetta: 

18. „Bið eg stoði bragnar mig burt úr 
þessum voða, braut mín gnoð á sjónum sig, 
sveipuð afli boða. 


22 


19. Mitt ef hræðið harma stríð, huggun 
tel eg glæðast; hver hör ræður landi" og lýð 
lystir mig um fræðast.“ 

20.. Orma sanda álfa þá orða hrærðist 
brandur: „Þesta land, sem ertú á, ýtar kalla 
Flandur. 

21. Stýrir jarl, sem burði ber, bragna 
flokknum snjalla; Ferant kalla höldar hér, 
hirðir linna palla. 

22. Sterkur gný við stála, *skír stjórnar 
hætti drýgja; höllin, í sem hann nú býr, 
heitir Pólanzía. 

23. Fúsir þángað fylgd vér ljá, freyr þér 
skulum spánga.“ Hetjan ángruð hresstist þá, 
hann svo kunni gánga. 

24. Fer nær hraður fram um geim fyrð- 
um með lúraður, einn kaupmaður mætti þeim, 
mikið var sá glaður. 

25. Bála drafnar baldur sá Bæríng spyr 
að nafni; aptur safnið= svara þá semur kappa- 
jafni: 

26. „Braut eg far mitt fram á ver, fyrða 
missti skara, trú á hara himna ber, hér til 
meir ei svara.“ 


23 


27. Aptur hjalað hinn þá gat, hugar varla 
svalur: „veita skal þér skjól og mat, skip- 
brots þjáði halur!“ 

28. Bæríng sagðist þiggja það, þakkir 
móti lagði; meiðis flagða máls í stað mat 
hann fékk að bragði. 

29. Hreppti fagur hjúkrun snar hirðir vatna 
daga, Bæríng hag við blíðan þar beið í 
Íjórtán daga. 

30. Hót ei brjála hugði frið, horfinn leiðu 
táli; kvistur stála kaupmann við kom þá svo 
„að máli: 

31. „Fyrir gæði, er fökkstu mér, forða 
og húsa næði, elda græðis grör! mín þér gef 
eg skarlatsklæði. 

32. Hef eg sjóð af silfri hér, sagði stála 
rjóður, kvít um slóð því klæði mör kauptu, 
vinur góður! 

33. Þels um brík mig fýsir fá fák með 
kosti ríka, hildar-flík og íleininn blá, fyrir 
sjóðinn líka. 

34. Roðbert arfi Ferants frár, fim- 
leik búinn þarfa, reynir starf burt-reiða knár, 
rekka meður djarfa. 


24 


35. Hefi' eg séða sífellt -þá, sverðaleikinn 
téðan skörpu meður skapi há-skamt í burtu 
höðan. 

36. Þángað fara fýsist veg, fimleik ekki 
spara, þókti snar í æsku eg óma gnýs við 
skara.“ 

37. Svara baldur fór þá fleins: „frægan 
skal þig halda, hef“ eg aldrei hraustan eins, 
hirðir litið skjalda. 

38. Jarlinn herkinn hest bauð mér, hild- 
ar knár í verki, sextíu merkum silfurs hér, 
símir borgist sterki. 

39. Þennan gæðum vafða vigg vil þér 
gefa' á svæði, samt ei klæði þín eg þigg, 
þau mátt brúka? í næði.“ 

40. Bæríng þjóta þau lét svör: „Þú 
skalt klæðin hljóta, því að ljót eg kalla kjör 
kvaki mínu róta.“ 

41. Varga fæðir hjals af hyl hinn þá 
gjörði ræða: „launa klæðin vel þér vil, vita 
baldur flæða !“ 

42. Álma hresstur andvari orð sín þar 
með festir; vopnin, hest og herklæði, hlífa gef- 
ur lestir. 


25 


43. Þakkar Bæríng þýðlyndur þessa gjöf 
sör kjæra, hlaupa nær svo herklæddur hann á 
fákinn skjæra. 

44.. Þángað fleina fleygir snar fer, um göt- 
ur beinar, sem að reyna randirnar Roðbert 
og hans sveinar. 

45. Stöðva valinn volka þá vann á foldar 
bala; Roðbert halinn hraustan sá hann því 
gjörði tala: 

46. „Sjáið fríða þegninn þið, þar sem ná- 
ir bíða; hver þeim skíða vaska við vill á 
„móti ríða? 

47. Einn hét garpur Kólókan. korða 
hríð við snarpur, fljótt nam varpa söðla svan 
sá að Bæríng skarpur. 

48. Burstaung lagði í Bæríngs skjöld 
bragniun áður sagði, hinn í bragði beint að 
höld beitti undaflagði. 

49. Felldi á slóðir hófa hropt hins í stríði 
góður, fætur stóðu fáks í lopt, féll því sverða 
rjóður. 

50. Skildi lestan viður vom, vafinn dáð- 
um flestum: felldi! af hesti kvern sem kom 


kappa móti hrestum. 
2 


26 


51. Hann ei galla fýsti frið, fram það 
setti spjallið: „óttast varla þurfið þið, þó af 
baki fallið. 

52. Finn eg menn ó-fróða í flein og 
staung að spenna, vil eg könna þetta því 
þrymla njótum fenna.“ 

53. Roðbert móð sem minnstan ber, 
mælti, varla hljóður: „fyrir bjóða þökk skal 
þér þetta, drengur góður! 

54. — Fremur beitir svörum sá — seg 
oss hvað þú heitir.“ Þessu neita nam og tjá, 
nata ræðu veitir: á 

55. „Skipbrotsmaður einn jeg er, allt vil 
forðast slaður, mæta kvað sem kynni mér, 
kristna trú ber glaður. 

56. Roðbert svara nam áný: „nafn um 
frött skal spara, kalla snarast þig mun því, 
þann fagra riddara. 

öt. Engan sá eg eins fríðan álma runn- 
inn knáa; kom vorn háa heim í rann, hita 
geymir láa.“ 

58. Bæríng völdu þakkir þá þylja réði 
höldi, þorna skjöldúng það kvaðst hjá þiggja" 
á næsta kvöldi. 


21 


59. Kveðju lýðum kunni tjá kvistur bauga 
fríður; hraustum síðan höldum frá heim til 
kaupmanns ríður. 

60. Næsta morgun kveðja kann kvistinn 
freyu-sorgar, svo á torgi hitti hann hölda, 
og fór til borgar. 

61. Svo um stræti seggir glæst sveima? í 
höll ágæta.  Roðbert sæti sör þá næzt 
seggnum skipar mæta. 

62. Þegar hallar-hirðin snjöll hafði sezt á 
palla, gengur jarl í háa höll; hann þá gjörði 
spjalla: 

„Hver er sá, er situr hjá syni vorum 
fráa?“ Roðbert þá nam þar um tjá þundi 
grettirs láa. 

64. Sannleik hraður segja vann svofnis 
gautum traða, líka kvaða heiti hann hirðir 
gæfi naða. 

65. Jarlinn snart með þægða þel, þuldi af 
blíðu hjarta: „hinum bjarta hal eg tel heitið 
allvel skarta. 

66. Þegninn fríði, frægð sem bar, flest og 
dyggð nam prýða, sat hjá lý Su þægum þar. 


Þá skal ríman bíða. 
2 


28 


4. Eíma. 
Hálfdýr stikluvik. 

1. Betur hróður eg við er, ærið seint þó gángi. 
Vilji þjóðir hlýða hér harpan ljóða glymja fer. 
"2. Fremur smáan formála finn eg núna hæfa, 
strax eg sjá Vil söguna, og semja skrá um kapp= 
ana. 


3. Laufa ráðar landi á, litlu fyrir páska, 
komu láði Frakka frá, finna gáðu jarlinn 
þá. 

"4. Fyrðar snjallir fréttaskil færðu', að Pip p- 
in sjóli bráðt um hjall með blíðu yl byði 
jarli veizlu til. 

5. Burtreið vildi þengill þar þá um páska 
halda, hann áskildi', að hreins um mar hin- 
ui fylgdu. riddarar. 

6. Jarl um grundir gjörði snar görpum 
ferðast meður, fofnis þundi fenríngar fylgdu 
hundrað riddarar. 

7. Roðbert fylgdi flokknum þeim, fagri 
og riddari, fákar gildir fram um heim, fjöri 


trylldir, reyna sveim. 


29 


8. Kvorfnar sorgum kempurnar, kvöldið 
fyrir páska, freka! um torgið ferðirnar fram 
til borgar Parísar. 

9. Gautum hrannar hrtpuðar hilmir vann 
að fagna, fram að ranni fylkis þar fjöldi 
manna kominn var. í 

10. Þá í sæti þjóðin gekk, þegi kæti 
vantar, gladdi mætan margan rekk mjaðar 
sætan finna smekk. 

11. Síðan næði fyrðar fá, fata njóta varma; 
lönd og græði ljósið á ljómar, klæðast bragn- 
ar þá. 

12. Þá Grikklandi fyrðar frá, fyrir sjóla 
gengu, kveðju vanda kóngi tjá kvak smíð- 
andi fremur þá: 

13. Emanúel öðlíng vor okkur híngað 
sendi, hreysti búinn hefir þor, hjörs þar 
drjúgum flæða spor. 

14. Híngað fljótt á flæða mar ferðum gjörði 
hraða, biður þróttar þengill snar þinnar dótt- 
ur Vilfríðar, 

15. Vill og fleina freyr, sem þént frægir 
sveinar hafa, þeir sem hreina list er lent 
líka reyni turniment. 


30 


16. Girnist branda frægur freyr fullkom- 
lega þekkja hverra landa menn að meir mar 
skeiðandi reyna geir. 

17. Sverða rjóðnm sjóli kann svara góð- 
nm orðum; heim að bjóða í borgar rann 
buðláng fróðum Grikkja vann. 

18. Lista-þægur lofðúng var leiddur inní 
höllu; Grikkja frægur þengill þar þáði næg- 
ar veitíngar. 

19. Orðin gild þá æfði svinn, erkibiskup 
Frakka. Grikkja snildar sjóli um sinn sagði 
skyldi velkominn. 

20. „Því eg bið — svo þilja vann þengil 
viður Frakka — dóttur yðar eignist hann, 
auðnan styður gilfa þann.“ 

21. „Svo skal vera, vilji bún“ — vísir 
gérir tala — Játa fer því björt á brún bála 
hvera fögur rún. 

22. Blíðu' og gáska bragurinn brúðar- 
svipinn klæddi, eyddist háska hagurinn, 
hljóp svo páskadagurinn. 

23. Næsti dagur dellíngs fljóð drifið burt 
nær hafði, út nam slaga þegna þjóð, þorði 
laga vopnin góð. 


24. Undan Grikkjum einn fór þá, Aríot 
að nafni, höldum rykkja fákum frá fór ó- 
skikkanlegur sá. 

25. Undan honum hjörs við dans hrukku 
Frakka lýðir, knár að vonum bör var brands 
bróðursonur keisarans. 

26. Móti snar þeim Roðbert rann, rekk 
með þekkum einum, Steffán var að heiti 
hann, hopta skari beita kann. 

27. Báða felldi fyrða þá frískur grískur 
halur, fleins um veldi fremur sá frekar elda 
þundar stjá. 

28. Fagri ríður riddari röskur fram á 
völlinn, grískum síðan garp mætti geira 
víðir þrekstóri. 

29. Burstaung hreif og brjóta fer, bragn- 
inn þreif svo móður axlarsveif og álma ver 
yfir veifar höfði sér. 

30. Nær það hasta hafði stjá haft um litla 
stundu, elda rasta þundi þá þúngum kastar 
völlinn á. 

31. Rifin braut í þegni þrjú, þundar skrauti 
búinn; hinn sem laut að hnikars frú, hjalar 
gaut við sverða nú: . 


32 


32. „Tyrfíngs nörður! tak hjá mér tíu silf- 
urs merkur, fyrst eg gérði falla hör fyrir 
sverða njótur! þér.“ 

33. Tók af furt við fénu þar, frægur sverða 
viður, höldt með kurt til hallar snar, hætt 
þá burtreiðunum var. 

34. Inn röð fara' í höllu hann, hitti kónga 
báða, beiddu harar hreystimann hjá þeim 
snarast sitja“ Í rann. 

35. Harðfengur í þorna þrá það ei sagð- 
ist vilja, hjá riddurum settist sá sverða 
durinn frægur þá. 

36. „Vaskan sæma virðing ber — vísir 
Grikkja tjáði — ef þú kæmir meður mér 
mun jarlsdæmi veita þör.“ 

37. Bæríng hygginn hara við hjalar: 
„skal eg gjarnan fylla, yggur álms! þitt lið, 
en ekki þiggja jarlsdæmið.“ 

38. Undrast lýðir, horfa' á hann, hans.og 
prýði mikla; en Vilfríður óska vann eign- 
ast blíðan hreystimann. 

39. Göðs um bólið hrínga hryst, hreif í 
einu bragði, ama gjólu eðlið bist af því 
sjóla lofaðist. 


83 


40. Megn réð særa munann þrá, margan 
Grikklands hara vildi mærin missa smá, mætti 
Bæríng einan fá. 

41. Bar þá pín um hyggju hlað hún, svo 
fáir vissu; páskar dvína, drógst með hrað 
döglíng fíni Grikkja? af stað. 

42, Fleina sveigir fara með festarmeyan 
skyldi, hún við segja sjóla röð: „svoddan vi 
nú götur skeð.“ 

43, Seima hildur sagði treg: „sagt mör 
var í draumi, giptast skyldi aldrei eg á tál- 
fylldum lífsins veg. 

44. Klaustur verð eg eflaust í utan biðar 
gánga.“  Börfar sverða, brúði á ný biðja: 

„gerðu“ að hætta því.“ 

45. Þráða hildur hjalar: „nei!“ hún á sama 
stendur; kveðja vildi veiga frey vísir gildi, 
en fékk það ei. 

46. Bauga lína bregður sér Bæríngs til, 
og mælti: „ötull rínar elda ver, ástir mínar 
gef eg þér. 

47, Fái eg kjósa kærleik þinn, kann þér 
aptur gefa, metorð, hrósið, há völdin, hrann- 
ar ljósið, kóngdóminn.“ . 


ð4 


48. Engu svarar seimgrund hann, síst það 
tíminn leyfði; Bæríng snar að birtíngs rann 
bráðt með hara gánga vann. 

49.-Siglir þaðan þjóðin kná, þunnar fienn- 
ast voðir, höfrúngs traðir hlaupa fá húna 
svaðilfarar þá. 

50. Æsti kári — vel í vil viðum — 
ránar dætur, súða klára kvals um hyl keyrði 
báran Grikklands til. 

51. Þegar róla þegnar senn þar á landið 
gjörðu, komu sjóla móti menn með þau ó- 
láns tíðinden: 

52. Hafi landið hertekið hrekkja rekka 
skari, eins og fjandinn fari um svið fólk 
drepandi blóðþyrst lið. 

53. Þjóðum skundar þeim fyrir þengill 
Lívoríus, þeim tvö hundruð þúsundir þræla? 
um grundu lið fylgir. 

54. Vígs um gólfið grimmda knár, gríðar- 
lega dygur, álna tólf er hrykinn hár, hildar 
kólf að reyna frár. 

55. Tvo á sínu hefir hann hnúta ljótu 
nefi, svart með tríni sveima kann synda skrín, 
er flærðum ann, 


35 


56. Blámenn eru allir þeir, aula sem að 
fylgja, harðan bera hjálm og geir hrykar 
sverir blóðs á leir. 

57. Fylgja bræður trylldir tveir téðum voða- 
hryka, vargafæða vígs á leir, virðum skæð= 
ir, beita geir 

58. Annar rustinn vondur var, Víten- 
nes að nafni, Ambólustus einnig snar 
álms við gustinn randir skar. 2 

59. Lötu hníga þrjótar þeir, þúsund. ridd- 
aranna á einvíga voðaleir veitti stígu heljar= 
geir. ; 
60. Seztir borg þeir okkar í eru hér á 
láði.  Hreppti sorg af hjali því hirðir torga 
Grikkja frí. 

61. Vita þá fékk vomurinn: var af þara 
storði Grikkja frái fylkirinn frón þar á með 
her kominn. 

62. Óður hljóp, með hrekkja-spil, hæð á 
æði stóra; þaðan glópur góms af hyl Grikkja 
hrópar sjóla til: 

63. „Mínu valdi ert þú á, álfum skjalda 
meður, flokkinn alda? og hallir há, hjörs Í 
kaldri vann eg þrá. 


36 


64. Hels í kverkar görpum gef götu fría 
tíðum; tvo eg Serklands hluti hef“ hlotið, 
merk við branda-stef. 

65. Geymir fés!l minn færðú séð frænda 
Ambólústnm, hjörs nær vésið vaxa réð 
Vítennes þeim fylgdi með. 

66. Til óhlýu helsranna, hlýrar sendu mín- 
ir, hjörs við gnýinn harðfenga, hundruð tíu 
riddara. 

67. Margar aðrar orustur átt þeir hafa líka.“ 
Hríngs þá jaðra hermóður hætti að slaðra 
kjaptvíður. 

68. Þókti gaman þverra hör þengil grískra 
lýða, kalla saman sinn þó her sverðs í rama 
kliðinn fer. 

69. Höldar búast hárs með skar hreysti 
nú að reyna, móti snúa þrælum þar, a 
grúi mikill var. 

710. Aptur lími orðasal eg, því skímu 
vantar; hjörs um glímu hefja tal hinni rímu 
geyma skal. 


Sá 


87 
Hrínghenda. 


1. Will nú bannast værðin góð, vopna antiir 
duna, valkyrjanna viður hljóð vakinn fann eg 
muna. 

2. Jeg í draumi vafinn var vopna glaumi þjóða, 
auðs hvar nauma óðins bar æða strauma rjóða. 

3. þegar lýði leit jeg á laufa hríð sem bralla, 
sá eg bíða hernum hjá Hildi, fríða varla. 

4. Hún nam skjóta? í hölda brjóst heiptar ljót- 
um örfum, bragna sjótin bólgin þjóst brá þá 
klóti og dörfum. 

ö. þegar mundin bragna brá beittum unda= 
linnum, glaðleg undi Hildur hjá hrotta fundi 
stinnum. 

6. Nú að slagnum — nam eg sjá — níðsleg 
dragnar Helja, veiði fagnar faungum þá, fór 
hún bragna velja. 

7. Nær með hali Helja trað heim að kalafleti, 
riðu valkyrjurnar að elda kjalars hreti, 

8. Hildar teiga hrunda, géð, Helju geig 
vill baka, þóktust eiga meira með menn þá feigu 
taka. 

9. Við ei dvelja þær, og þá þegna velja fóru, 
nær það Helja horfði á, heipt nam kveljast stóru. 

10. Vaxa fljóða þrætur þá þar á blóðvöllunum, 
svefni óðum eg því brá af þeim hljóðsköllunum. 


38 


11. Heimsku þvagur þetta skál þverra hraðast 
láta. Sagnablaða sjái tal sveitin glaða og káta. 


12. Lét eg kvæða lasin hljóð lúra í næði 
dimmu, bragna æða þar sem þjóð þorði í 
skæða rymmu. 

13. Sveit að þusti, sókti fast sólargustinn 
óma, hlífar brustu, hjörinn gnast, harðfeng- 
ust var róma. 

14. IHamast álma hlinir þar, hendur fálma 
sveittar, bæði hjálma“ og hlífarnar hjuggu 
skálmir beittar. 

15. Blámenn eyra engu ná, áfram keyra 
hesta; gríska freyra Íleina þá frækni meir 
nam bresta. 

16. Höldum snotrum hjörs við tón, heljar 
rot að kreppti; Aríot þá féll á frón, fjörs- 
ins þrotin hreppti. 

17. Heljar und nær hreppti sá. hita þund- 
ur marar, fjögur hundruð frægir á féllu grund 
riddarar. 

18. Við því lá, að liðið frá legði stjái 
skaða; Bæríng fráan fýsti þá fákinn slá 
með hraða. 


39 


19. Sækir fram í fanta-her fær þeim ramm= 
á vanda, álma glammið auka fer ötull 
hrammi branda. 

20. Hann með fríum hermanns-sið hreysti 
drýgir snjalla, fleina gnýinn frægur við, felldi 
tíu jarla. 

21. Höggur menn um hildar reit, hrotta 
spennir mesti; þá Vítennes þetta leit, þáng- 
að rennir hesti. 

22. Hleður þjóðum kvekkja knár, korginn 
rjóða glæðir, treður slóðarbekki blár borgin=- 
móða fæðir. 

23. Þeirra öldin flúði frá, fleina köldu 
slægil, hjó í skjöldinn sóði sá, sem bar 
höldur frægi. 

24. Hrysti Bæríng barðann með burð- 
um ærið nýtur, sverðið hræra hinn sem réð, 
hjöltum nær svo brýtur. 

25. Bæríng greiður blóðs um haf, brand- 
inn reiðir skjæða, hryka sneiðir hausinn af, 
hrönnin freyðir æða. 

26. Ambólústus lýtur það laufa gusti 
tamur, Bæríng þusti ólmur að, íllsku rusta 
gramur. 


40 


27. Höldar knáir heyrðu fant hljóði sá ó- 
frínu: „Makon tjái! og Terógant tilhjálp stjái 
mínu. 

28. Hjálpið, góðu Guðir! mör grandið 
blóðugt herða, svo míns bróðurs hefna hér 
heppnist rjóð á sverða.“ 

29. Bæríng síðan ólmur að áfram ríður 
sóti, skjöldinn fríða hals með hrað höggur 
stríðu spjóti. 

30. Skjöldinn vatt sá burði bar, broddur 
datt af spjóti, síðan hratt á a högg- 
ur skrattans þrjóti. 

31. Sneiðir sundur miðjan mann meiðir 
tundurs hrana, leiður hrundi hels í rann, 
hreiðurs - þundur trana. 

32. Bæríng ríður fram um frón, fleina 
hríð þar skeður, veitti lýðum lífsins tjón laufa 
fríðum meður. 

33. Þrúðar glaður báli brá, búðar saður 
linna, lúðar naður fékk að flá flúðar raðir 
slinna. 

34. Spennast hnjóð um hildar fold hlenna 
ljóða bjóðar, rennur blóð þar bein og hold 
brennir glóð hermóðar. 


41 


35. Hreysti fylldur harla snar, hjörs Í 
trylldu slappi, hjálma, skildi og hlífarnar 
höggur gildur kappi. 

36. Þannig áfram æddi sá, elda-þráinn 
brunna, hræddust blámenn hrotta-stjá, hlaupa 
þá sem kunna. 

37. Óðum slinna efldi sorg ötull ginnar 
branda, hrykar inní háa borg hlaupa? úr 
vinnu randa. 

38. Fjöldi niður féll í strá fyrr en við 
hann skildu, læstu hliðum hinir þá, hreppa 
friðinn vildu. 

39. Nær þeim földust fól í stað flein með 
skjöld og hjálmum, hinir tjöldum höldn að 
hjörs úr köldu sálmum. 

40. Svo að Bæríng sjóli fer svörin 
færa! ólinur: „Sigur bæri þennan þér þakka, 
kjæri vinur! 

41. Mundum vér í heljar hyl hraktir vera 
núna, hefðuð þér ei hárs með yl höggvið 
skérin brúna. 

42. Fyrir handa hreysti skil, hildargrand 
við bjálfa, géfa randagaut eg vil Grikkja- 
landið hálfa. 


42 


43. Líka — myndar sjólii ósver svör af 
lyndi hlýu — mína, sindri sverða! þér, syst- 
ur Vindemíu. 

44. Hefir það á fjölnis frú, forþönað hjörs 
beiti. Sverða glaður sigtýr nú seig oss 
hvað þú heitir.“ 

45. Hreystiligu hetju rann hjals af. stig- 
um skvaldur: „Guði sigur þakka þann þú 
mátt, vigursbaldur! 

46. Í dag — svinnur sagði frár sverða 
ginnar kræfi — höldum vinna fór eg fár 
fyrsta sinn á æfi. 

47. Þar til klára þörf eg fann þreyngja 
dára beinum; áður sár jeg aldrei vann álma 
jári neinum.“ 

48. Hár við klæða hari fer hreifa ræðum 
fínum: „bið eg hæða buðlúng þér bíti gæðum 
sínum.“ 

49. Hætta ræðum þessum þá þegninn bæði 
og sjóli; síðan næði fyrðar fá, fata klæðast 
skjóli. 

50. Þegar morgun þegnar sjá, þeir á torgi 
klæðast, fréttir sorgar fyrðar þá fá úr borg, 
sem hræðast. 


43 


51. Grimmur karlinn gilfi þar goð sín 
snjall réð finna, hann þeim fallið hermdi snar 
hlýra og jarla sinna. 

52. Þau nam biðja þrællinn snar þrauta 
hriðju skarða, sinn að styðja sigur þar sverðs 
við iðju harða. 

53. Vondsku listin goða grá, gaf það kvisti 
ríta: enginn kristinn maður má málma hryst- 
ir líta. 

54. Sjái skaða knáan karl kristinn maður 
nokkur, niður laðast hans á hjall helfjötrað= 
ur skrokkur. 

55. Harmi sýkist hilmir, þá heyrði slík 
tíðindi, hans og líka her nam þjá hræðsla 
rík í lyndi. 

56. Bráðt við klæða börfa þá, Bæring 
ræðu skírir: „traustið glæði ýtar á allra gæða 
stýrir. 

57. Hans til snúum huga vér, helzt það 
nú má duga, þá mun trúa þjóð ei hör þræla 
grúinn buga. 

58 þegar skríður þræll á sveim, þreyngíng 
líðum veita, móti ríða mun eg þeim meiðir 
stríðum skeyta. 


44 


59. Fylkíng búið fróni á, "ferð ef nú eg 
stæli, linna brúa börfar þá bökum snúi „að 
þræli.“ 

60. Brúka ráðið rekksins það runnar sáða 
kraka, vizku fjáður vígs um hlað vopn hann 
náði taka. 

61. Sér útvaldi vopnin herðt vita baldur 
' gjálpar, þann alvalda beiddi bert brands við 
skvaldur hjálpar. 

62. Heiðni bundinn hari á hildar skundar 
völlinn, með tvö hundruð þúsund þá, þróast 
mundu sköllinn. 

63. Bæring fjáður þá við það, þófa ráð 
á víkur, signa gáði sig með hrað seggur dáða 
ríkur. 

64. Frí við kvíða, hugar hreinn, hreysti tíð- 
um nægur, móti ríður ýtum einn ullur skíða 
frægur. 

65. Lí voríus lítur þann leiðir drýgja 
um grundu, hrópin frí þá herða vann, hömr- 
um í þau drundu: 

66. „Líkon bæði og Makon mín mæt- 
ust hæða goðin! ykkar mæðu frelsis fín fyrn- 
ist gæða stoðin. 


45 


67. Ykkar linna lít eg magn, leyfið stinn= 
um fjanda hlýra minna bana bragn bruna í 
vinnu randa. 

68. fyrri sá eg engan eins einn með gljáu 
spjóti freka stjá um hafið hreins, her ósmá- 
um móti.“ 

69. Fremur góla gjörði karl geðs um ból- 
ið traustur: „ertu sjóli eða jarl álfur kjóla 
hraustur ? 

70. Mun eg banna meiði þann minna 
granna pláta, sjálfur hann því heljar rann 
hygg eg kanna láta.“ 

71. Orma heiða yggur sá ólmum reið á 
hesti, bráðt að skeiðar Bæring þá branda 
meiðir versti. 

12. Flein að álma eyðir sá auli falmar 
stífur, Bærings hjálminn harða þá hryka 
skálmin klýfur. 

13. Varð þó saður fleina frjáls frí af 
skaða megnum, albrynjaðan hestsins háls bljóp 
þá naður gegnum. 

74. Hlaut nú standa hreystimann; hrekkja- 
fjandinn stóri aptur brandin bæra vann beint 
að randa þóri. 


“ 


46 


75. Undan höggi halur rann, hans það 
plögg ei meiddi, tók svo skrögg um hendi 
hann hjör sem snöggan reiddi. 

76. Takið festa fremur vann freyrinn mesti 
randa, aulans hestur í því rann undan lest- 
ir oranda. 

71. Fæti báðir ólmast á orma láða þund- 
ar, glímu háðu harða þá, hárið tráðu grund- 
ar. 

78. Báðir höldu' um brandinn þá börfar 
sneldings hlíða, hver því heldur hugði ná herj- 
ans eldi fríða. 

79. Svörðinn flattan fékk við það foldar 
brattur vegur, þar til datt á hauðurs hlað 
hrykinn skrattalegur. 

80. Náði brandi Bæríng þá, beint að 
fjanda reiddi, hjarnar landið herðum frá hlífa 
grandið sneiddi. 

81. Nær á svæði lífi lauk lofðung gæða 
tregur, fleins úr skæðu feti rauk fjandi 
hræðilegu. 

82. Blámenn fjandinn fór við tjá; frekt 
gnístandi tönnum: „ykkar landi æðið frá ósigr- 
andi mönnum. 


47 


83. Guðs ástvini varla má vígs í hvini 
sigra.“  Burtu hinir hjeldu þá hroptar linir 
vigra. 

84. Kom frá tjöldum þengill þá, þræla 
fjöldan elti. — Nú í kvöld eg feta frá, fjal- 
ars öldu gelti. 


6. Ríma. 
Braghendíng. 


1. Enn þá hlýt jeg vakna viður vísna smíði. 
Senn er lokið seggja stríði, sendur þjóðum frið= 
ur blíði. 

2. það er líkt sem þrumu dýnkir þrjóti stinnir 
þegar ófrið leiðum linnir, lýðir hljóta gleði svinnir. 

3. Ófríður nær er í sínu aðalstandi, drepur 
grið á lög og landi, líkt sem eldur fortærandi. 

4. þar á móti fagur friður farsæld lýða glæðir 
þrátt með bragðið blíða, burtu hrekur þúngan kvíða. 

ð. Jeg á þessu þeigji nenni þreyta hljóðin, 
heldur sýng um söguljóðin, sitji spök á meðan 
fljóðin. 


6. Aður þar jeg áði mínum óðinshana: 
hilmir elti heiðíngjana, hlupu þeir um brúði 
grana. 


48 


7. Feldu þræla frægir gautar fíngra jaka, 
lítið þóktu sorgir saka, síðan snúa þeir til 
baka. 

8. Bæríng varð af viðskiptunum viður 
slinna, máttarskortinn megna finna, mátti ei 
hrærast kempan stinna. 

9. Lúinn hann svo lá á foldar laufa dýn- 
um. Keisarinn með köppum sínum kom nú 
þar að garpi fínum. 

10. „Ertu lífs?“ — tér mildíng mann við 
máttarsnauða — B ærín g semur svar ótrauða: 
„síst er mér nú hætt við dauða.“ 

11. Kvað um líður kauðann — spurði kapp- 
inn harði. —: „Höfuðlaus á hauðurs barði hann 
er nú,“ kvað ríkja varði. 

12. Hilmir leiddi halinn síðan heim að tjöld- 
um: horna dreypti á hann öldum, eyddi þann- 
ig raunum köldum. 

13. Þá við kappann þengill mælti þægi- 
ligur: „Guði þakka þennan sigur þínum skal 
og beitta vigur. 

14. Gefa skal því — gili tér af geði 
hlýu — sólar kvisti sela-stíu, systur mína 
Vindemíu. 


49 


15. Grikkja hálft og hauður færðu, hlinur 
veiga! nema viljir allt það eiga, eflaust skalt 
það hirða mega. 

16. „Bið eg hermir höldum nú af heiti þínu.“ 
Garpur þá af góma dýnu, gjörði miðla 
svari fínu: 

17. „Dreymt mig hefir, hraðt að munir hér 
um frétta, en Guði skaltu þakka þetta, þó að 
fengir sigur rétta.“ 

18. Gjörðu þagna', og gengu svo með geði 
hlýu, hita þundar humra stíu, heim til skömmu 
Vindemíu. 

19. Þegnar litu, þeir sem höfðu þángað 
snúið, hús það fögrum faungum búið, feilum 
hreint og göllum rúið. 

20. Kóngur tér við klæða eik þá kom að. 
ranni: „Þér, eg hefi, þýður svannil þessum 
lofað fríða manni. 

21. Líka hálft eg Grikkland gef þeim 
gauti skíða. Þá nam svara þráða fríða: „þín- 
um vil eg ráðum hlýða“. 

' 22. Körlaug síðan Bæríng býr sú brúð- 
ur fríða, hörund fægir halsins blíða; hann 


var blár og marinn víða. 
3 


50 

23. Kvítt var hörund hans, þar mætt ei 
hafði falli; silki bleikt á brúna hjalli bærð- 
ist hár að axla-stalli. 

24. Skörp svo hafði brúna-blysin baldur 
ríta, fáir vóru efldra ýta, augn hans er þyrðu 
líta. 

25. „St eg fyrir —- sagði sprund við segg- 
inn frama — þennan fagra þinn líkama þróa 
mörgum stúlkum ama.“ 

26. Smyrsli bar á branda-rjóðinn bauga- 
gíma, verkjum burtu vann að rýma, varð 
hann heill á stuttum tíma. 

21. Svo hjá Grikkja - sjóla dvaldi seggur 
mæti, allskyns hafði eptirlæti, ekkert þókti 
skörða kæti. 

28. Fréttir víða fljúga þær af fagra haln- 
um: Grikkland hafi frelsað falnum: fylkis 
dvelji nú í salnum. 

29. Geirþrúður hans frétti frægð á 
fjölnis kvendi, hraustum bréf því svni sendi, 
sinni ritað meður hendi, 

30. Roðbert jarlsson hlaðið beri Bær- 
íng ríka; vöskum bréf eitt víðir flíka, Vil- 
fríður þá sendi líka. 


öl 


ð1. Roðbert fram við frónið Grikkja 
fleyum lendir, bráðt á fundinn Bæríngs 
vendir, bröfin þegni svo afhendir. 

32. Mætur sinnar móður fyrst upp miðann 
brýtur; þar í ræðu þessa lítur þrúngin salar 
baldur nýtur: 

33. „Höfnm vér nú heyrt þú sért á hauðri 
Grikkja, vil eg hjór þú reynir rikkja, ræsir 
Hinrik undir-þrykkja. 

34. Líkt sem hefir Lívoríum laufa með- 
ur sigrað, hvesstu viðris veður viður Hinrik, 
það oss gleður.“ 

35. Refla eyu ræður þannig réna blíðar, 
að því búnu bréf Vilfríðar baldur opnar 
trana hlíðar. 

36. Las þau orðin hraustur hirðir hildar 
sveðju: „Þér Vilfriður kjæra kveðju kvist- 
ur sendir linna beðju. 

37. Þú manst, kjæri! þulu mína þá við 
skildum, mjög því gjarnan vér þá vilðum, 
vikir híngað bráðt með snilldum. 

38. Þar á móti málma runn eg mætum 
seldi næga sæmd með sjáfar-eldi, sjálfa mig 


og konúngs veldi. A 


a 2 


52 

39. Hreint að öllu mitt eg missa mundi 
yndi, ef þitt blíða ástarlyndi ekkert mér eg 
sinna finndi.“ 

40. Lauk svo þessi auðar-eyu orða-klíður ; 
styrkleik búinn stála viður stakk því bréfi 
hjá sér niður. 

41. Eitt sinn tafl hann viður var hjá 
Vindemíu, þá úr kappans fötum fÍríu föll 
það bréf á golfið stíu. 

42. Vindemía fann það fljótt og fór að 
skoða, las það selja sólar boða, síðan tér 
við baldur gnoða: 

43. „Því ei vildi Vilfríður með vísir 
fara og þeim giptast Grikkja hara?“ Gjörði 
aptur kappinn svara: 

44. „Sagðist hafa stöð Í draumi, seljan 
spánga að Í klaustur ætti gánga og þar nunnu- 
klæði fánga. 

45. Hún kvað: „viltú ekki eiga auðgrund 
fríða? Hvað skal bréfið þetta þýða?“ Þund- 
ur svarar bráins hlíða: 

46. „Síst er föst Í sínu ráði seimgrund 
þaðra; jeg vil festa enga aðra en þig. sólin 
samma fjaðra !“ 


53 


47. Svipuð orðin linda-lín þá léttil baka; 
síðan höndum saman taka svanni' og þundur 
fíngra jaka. 

48. „Samt þér giptist ekki eg — kvað 
álma raptur — fyrr en vinn jeg arf minn 
aptur, ef mör veitist þar til kraptur.“ 

49. Keisarinn það heyrði hjal, og hetju 
býður her, svo vaxi hrotta - klíður; honum 
svarar kappinn fríður: 

50. „Það ci vileg, ver því líkar voru sinni, 
hljóti dauða? af herför minni höldar nú sem 
fyrra sinni.“ 

51. Vindemía mælti: „tvo þör mun eg 
sveina gefa, baldur frægsti fleinal fljótt skal 
nöfnin þeirra greina. 

52. Nisíer að nafni? er annar naða beit- 
ir, knár Olíer hinn þó heitir, hölda þá eg 
gef auðs veitir.“ 

53. „Þá eg gjarnan þiggja vil — kvað þegn 
með snilli — líka skip, svo landa milli lið- 
ugt mínar Íerðir stilli.“ 

54. Þengill sagði það til reiðu þorna hara; 
„miskun guðs, enn manna skara, meir þú treyst- 
ir, kömpan snara!“ 


öd 


55. Sagði Bæríng: „satt er það, og síð- 
an burtu bjóst að fara, búinn kurtu, buðlúng 
kvaddi, hríngs og jurtu. 

56 Síðan hraustur fór á fákinn flyðru torg- 
ar, Höldar misstu huginn sorgar, höldu þeir 
til Rómaborgar. 

51. Bæríng gékk á hauðrið hulinn hand- 
ar jaka. sína tvo með sveina spaka; sigla 
hinir þá til baka. 

58. Keisari þá röði ríkjum Róma glaður, 
Lússíanus lofðúng hraður lýðum af sá var 
kallaður. 

ö9. Enginn mátti bragna borg í buðlúngs 
ríða, nema gæfi gullið fríða, girnast eða vildi 
stríða, 

60. Segg einn við, en Samúel var sá 
„að nafni, opt hann fæðu færði hrafni, fræk= 
inn taldist kappajafni. 

61. Hafði marga hels í fángið hrausta 
gefna, (enginn mátti á honum hefna höldur, 
eða bætur nefna. 

62. Bæríng frétti þetta þá, og þó heim 
ríður, gullið vill hann greiða síður, grípur 
sín herklæði stríður. 


#3 


e 


öð 


63. Samúel þá sveimar móti seggnum 
knáa, báðir höfðu hesta fráa hángantýrar 
móins Jláa. 

64. Bæríng reiddi brand, þar sverða 
byrjast kliður, hreysti-ríkur hrotta viður hryk- 
ann klauf að belíi niður. 

65. Dauðum þar á völlinn velti vomnum 
stríða; brátt svo nam í borg að ríða baldur 
ljósa h:llinskíða. 

66. Daginn eptir garpar grófu geira þoll- 
inn, sem að dauða hreppti hrollinn, hans var 
kvinna gráti sollinn. 

67. Þegar Bæríng sá á svæði seimgrund 
talin, sorgir missti, yndi alin, eignast vildi 
fríða halinn. 

68. Kostur var þó enginn á það auðgrund 
fengi. Þessa rímu lítt eg lengi, lítur hana 
búna mengi. 


9. Eíma. 
Nýhenda. 


1. Wppvaknaður enn á ný og við seztur rímna 
ljóðin, huga glaður er eg í, efað vill nú hlýða þjóðin, 


56 


2. Mansaung lángan mynda hör mun eg núna 
reyna varla, minn því gángráts fuglinn fer flug- 
inu til sögu halla. 


3. Bæríng hafði hryggð og raun helzt 
af eptirsóknum kvenna, hót ei krafði hans á 
laun hugur, þær í mundum spenna. 

4. Gjarnan vildi fleina freyr fríðleik sín- 
um nokkuð breyta, hans að skyldu hætta 
meir, hrínga tróður ásta leita. 

5. Eina nóttu ágjætan eyðir bauga dreyma 
náði engil, fljótt sem færa vann fræði þau 
að heyrnar-láði: 

6. „Drottinn prýði víst þér vann veita mikla, 
baldur skeyta! Guðs þá níða gjöf með sann 
glæpur mætti stærsti heita. 

1. Ei mátt sverða njótur nú neina á þér 
breytíng göra: reyndur verða þó skalt þú 
þrátt af seljum handar frera. 

8. Forðast því skalt fljóðin her fróni á og 
gæta spekta, Vindemíu mæta þér máttá 
festa þó til ekta.“ 


ö7 


9. Blessa réði Bæríng þá blíður engill 
krapti meður; búinn geði glöðu sá garpur 
bráðum vaknar téður. 

10. Draumsins grundar orðin öll orma túna 
þundur gildi; síðau skundar heim að höll, 
hitta keisarann þá vildi. 

11. Þegninn skær hjá þengli sá þrettán 
tugi riddaranna; klaga Bæríng þrekinn þá; 
þessi gjörði flokkur manna. 

12. Sverða = ráðar sæmdar mann Samú- 
€els um vígið kærðu, leyfis báðu þengil þann, 
þeir að Bæríng hel í færðu. 

13. Bæríng snjall við buðlúng kvað: 
„bara von mín þar á stendur, vorkun kalli 
þengill það, þó jeg verði mínar hendur. 

14. Vísir tón þá vekja fer: „víst þú burða- 
sýnist-maður; ef að þjóna þú vilt mör, þiggja 
skal eg svoddan glaður.“ 

15, Lússíana segginn sá — sjóla var 
það dóttir kæra — ástin hana heldur þá 
hugarbyltíng í nam færa. 

16. Sjóla bíður Bæring hjá; bar það til 
á degi einum; heim í fríða höll kom þá hal- 
ur einn af landsins sveinum. 


58 


17. Kóngi sagði kominn þá kauða her í 
Trentudali, sá að bragði fyrðum frá flæmir 
líf í hópatali. 

18. Ráða hér við hildarstjá hlýrar tveir 
því flokkasafni, annan Hermóð höldar tjá, 
hinn Geirrauður var að nafni. 

19. Höldum reka friðinn frá, falsaranum 
Hinrik bornir, harðir freka hrottastjá hild- 
ar mjög á engi þornir. ; 

20. Safna liði lætur þá Lússíanus með- 
ur hraða, fleina viður vildi sá veita ráns- 
mönnunum skaða. 

21. Herinn síðan saman drógst, sólginn 
stríða þrótti megnum; ógna hríðin yfir slóst, 
„ undir svíða mörgum þegnum. 

22. Hrystist land við hrottastjá, hamast 
randa njótar voga, eldibrandar óðins þá, um- 
kríngjandi hlífar loga. 

23. Greiðast hljóð af génjunum. gleiðir 
tróðu bragnar náinn, freyðir blóð úr benjun- 
um, bleyður vóðu hels í sjáinn. 

24. Hildar dúkum höggin gaf helzt ómjúk= 
ur járna-kliður, hausar fjúka herðum af, hrönn= 
um búkar veltast niður. 


59 


25. Byltist voða bólgið hold blóðs í hroða 
ólgu leira, unda boði fell á fold; fákar troða 
storkinn dreyra. 

26, Hreysti fjáðir klóta kvell kappar háðu' 
á valþíngunum, liðs af báðum fjöldi föll fleins 
í bráðu hretviðrunum. 

27. Hrottar völdu hjálmum spjöll, hlífa 
öldin særðist tröllum, fram að kvöldi fleina- 
sköll freka höldar þar á völlum. 

28. Þegar lið ei þar til sá, þúngum yða 
hjör sem vildi, blóðgu sviði álma á upp var 
friðar haldið skildi. 

29. Þegar hríðar hjörfa byl hætti lýður 
auka skæður, Bæsín g ríður tjalda til, talið 
smíða fór við bræður. 

30. Hrópar slíngur þannig því þegn óríng- 
ur huga kátum: „komið híngað einvíg í, okk- 
ar sýngja skjóma látum.“ 

81. Hjal nær smíðað hafði djarft, hreysti 
fríðum búinn anda, móti ríða hlýrar hart 
hallinskíði frægum branda. 

32. Þegar görðu á gammi hnakks, greiðir 
ferðum hvata bræður, klauf í herðar Her- 
móð strax hlinur sverða fremur skæður. 


60 


33. Geirrauð þrífur hendi hann, heim 
að svífur gilfa tjöldum, knáa hlífa kvistinn 
þann kóngsins stífu færði höldum. 

34. Fögnuð drjúgan fór það ljá fylkir nú 
eg hernum stinna, sagna kúga þann til þá 
þorðu brúa geymir linna. 

35. Fyrðum gildum þannig þá þessi hild- 
i svarar spjóta, svo kvaðst skyldi satt þeim 
tjá, sem hann vildi miskun hljóta: 

36. „Faðir því minn buðlúng býr Bardug 
í með flokkinn manna, hjörs að gný sá hölda 
knýr hundrað fría þúsundanna. 

37. Þó mín — hljóð við hildar sver — 
hreppti þjóð ei sigur gefna, einn hálfbróður 
eigum vör, ærið blóðugt mun sá hefna. 

38. Nær vor móðir hlýra hér heljar vóð 
á kaldar traðir, auðar slóð tók aðra sér, ekki 
góða þó minn faðir. 

39. Þessi svara surtar gná Saxelfarí foss' 
nam búa; sjóli snar við þeirri þá, þann gat 
marar blossa núa. 

40. Hann Skaðvaldur heita má, hann 
ber aldrei neinn ósigur, bistur galdur brúkar 
þá bilast halda“ á sínum vigur. 


a san 


61 


41. Listir fýrugt leika kann ljósa týrinn 
hauðurs þara, eitri spýr í hölda hann, helju 
lýr svo kvern riddara. 

42. Bið eg þóra fleins mör frá fjör í kór- 
inn hels ei styggja.“ Trúnað sór hann seggj- 
um þá, síðan rór nam lífið þiggja. 

43. Héldt vel eiðinn seggur sá, svika skeið- 
ið rann ei fremur. Sofna meiðar naða ná, 
nóttin leið, en dagur kémur. 

44. Keisarinn þá heldur heim, herinn svinni 
fylgdi stinnur, döglíng vinnur drýgja sveim 
dóttur sinnar skömmu finnur. 

45. Spurði Bæríng þegna þá, þengill 
væri hvar á grundu; svörin næra sönn þar 
frá seggir kærum þegni mundu. 

46. Þreki vanur þángað tróð, þrymla man- 
ar gautur svinni; Lússíanus lofðúngs jóð 
í ljóra grana sat þar inni. 

47. Þó ei hara þar svinni þundur snari 
lítur skíða, harðlæst var þá hurðinni, hilmis 
svar nam dóttir smíða: 

48. „Sú skal dvína sorg, er mig særði pín 
og gleði- banni, síðan, brýnir sverða! þig sá 
í mínum föðurs ranni. 


62 


49. Holdsins þreytir hnegíng mig hana 
veit jeg samt þú batar. Síðan leit eg seggur 
þig svefns ei neyta fæ og matar. 

50. Kjósa má eg mann hvern hör, mig 
sem náir til að fánga, lenda á skal þetta þér, 
þundur frái gullinspánga ! 

51. Leyíði faðir minn það mör; mundi 
það og harmi skýla, ef þú naða hirðir! hér 
hjá oss glaður vildir hvíla.“ 

52. Bæríng þannig svar frá sér senda 
vann um góma traðir: „skilið annað á af mér 
yðar mannúðlegi faðir. 

53. Síst um gaf eg sæng þér hjá, seljan 
trafa! hljóta núna.“ „Verra hafa þú skalt þá, 
— þrómin skrafar linna túna —. 

54. Þú ef heldur þykkju-stig, þig fæ seld- 
an bana - spjóti, auð, kóngsveldi' og einnig 
mig, ástum geld eg þér á móti.“ 

55. Snúa frá vill fljóði sá fleinaþráinn lynd- 
isgóði, hæversk(!!!) láar hita gná hleypur þá 
að stála-rjóði. 

56. Reitir hár, en rífur brár. reynir sára 
þróa amann, neglur skáru girnda gnár, geym- 
ir kláru dyggða' í framan. 


63 


57. Kallar flá með hljóðin há: hjálp að 
ljá sér gilfi skyldi, sagði grálynd nála ná: 
nauðga þá sér Bæríng vildi. 

58. Fljótt sig hrærir öðlíng ær, inn svo 
nær með bragna keyra, reyrðist Bæríng 
böndum skær, bana fær svo dóm að heyra. 

59. Fleina sveigir forsvar €i fékk með segja 
nokkrum hætti, orð þau teygja ýta grei: að 
hann deyja sjálfsagt mætti. 

60. Elfa rann um Rómaborg, rekkar hann 
þar vildu deyða, þángað manninn þá um torg 
þrymla glannar færðu heiða. 

61. Hrykar binda harðt á ný hraustan 
blindvið linna fjónar, foss einn hrynda háan í 
honum synda leiðir þjónar. 

62. Dauðan meina höldar hann, hélm því 
reyna aptur gánga; kættu sveinar keisarann. 
Kvæða grein skal endir fánga. 


64 


8. Ríia. 
Aldýrs stuðlafalls Úrkast. 


1. Bæríngs kvarf mitt kvæða starf vill 
hryggja, leita djarfa merkismanns metur þarfa 
tyggja. 

2. Sá með snilli saklaus fyllilega, þjóðum villu 
vönum hjá vafðist ílla trega. 

3. Svo það gengnr, saklaus drengur tíðum vondu 
mengi hlýtur hjá harmi þreyngjast stríðum. 

4. þá hnn seki semja tekur lýgi, saklaushrekj- 
ast hlýtur að heljar freku dýi. 

5. þrátt hjá mengi þannig gengið hefur; frem- 
ur lengja hör am hjal hyggju engi tefur. 


6. Bæríngs sveinar báðir reyna' að flýa, 
náðu hreinu hestum þeir, hlaup sein “reyna 
drýgja. 

7. Hús á grundu hraustir þundar skíða, 
borgar fundu utan eitt, og þar mundu bíða. 

S. Þriðju nótt, er þegnar hljóðt svo bíða, 
Bæríng fljótt þá finna réð, freyrar óttast 
skíða. 

9. Tröll þeir höldu hirðir felda vera, svör- 
in geldur þegninn þýð þollum elda hvera: 


65 

10. „Hryndið efa, hræælu sefið kífið, Guð 
mig hefir frelsað frá fár? og gefið lífið. 

11. Þegar mengi mör nam slengja? í ána, 
Guðs mér engill undir var yndis feng nam lána. 

12. Vængja milli mitt nam stillast hrapið, 
fékk mig snilli fríað hans við fornjóts Ílla 
gapið. 

13. Engill mildur mig við skildi? á landi, 
bað sá skyldum hittast hör heilir, snilld ber- 
andi“. 

14. Fegnir verða fleina nörðir báðir; burtu 
ferðast þaðan þá, þollar sverða fjáðir. 

15. Fundu halir fjalla bala stóra, Trentu- 
dali þylja það þrymla valar kóra. 

16. Í kletti snarir kvistir marar bríma, 
skammt frá Jaris= breiðri-borg bjuggu þar um 
tíma. 

17. Sveinar báðir Bæríngs náðu hlaupa 
borg í tjáða', og brögnum hjá beina gáðu 
kaupa. 

18. Einn dag sáu sviðrar knáu naða völl- 
inn fráar fylkíngar flykkjast á með hraða. 

19. Sá hver flana fýra grana tveggi, Lúss- 
Íanus lofðúng þar lensu vanan hreggi. 


66 


20. Á hina síðu Hinrik ríða líta svika- 
hýðið gamla greiðt geyst með stríða ýta. 

21. Saman æða ýtar skæðir kunnu, óma 
klæði kríngum þá, og kjalars glæður brunnu 

22. Bæríng ræðir búinn gæðum snilldar: 
„nú herklæðast skulum skjótt, skunda á svæði 
hildar.“. 

23. „Hvers á láði lið skal hrjáð, þeir skrafa, 
fyrst að báðir þegnar þeir þig forsmáðan hafa ?“ 

24. „Fornrar skammar fyrst — kvað hrammi 
gerða —  hefnum rammir hreysti að harðt 
við glammið sverða.“ 

25. Vita þóktust þeir, að fljótt hann vildi, 
Róma-drótta ræsir með reyna þrótt við hildi. 

26. Fyrðar síðan fram á ríða völlinn, óð- 
um lýðir æstu þá eggja hríða sköllinn. 

27. Hinrik fylgdi fól sem hildi kvessti, 
hét sá trylldur Ótenes, á reið gildum hesti. 

28. Ærið harður hret við barða teyllda, 
björninn gjarða bana til bragna marði gilda. 

29. Hlífar skaða hlutu af svaðaskröggi, 
aldrei naður nam hans í nokkru staðar höggi. 

30.'Bæríng ríður bófa stríðum móti, 
blakksins síðan brjóstin í bregður stríðu spjóti. 


67 


31. Tnní hóst og upp það drógst með 
krapti, kviðinn slóst það aulans á, undin 
hjóst og gapti. 

32. Útum herðar oddur verður smjúga, 
fella görði fákinn þá fræníngs nörður brúa. 

33. Fáksins nú upp fætur snúa mundu, 
spjótið hnúa hölu týs hlaut í smjúga grundu. 

34. Þegar sáu þrælar háan sóða heljar dá- 
ið hreppa snart, hrææla þjáir skrjóða. 

35. Burtu flýa fleins úr gný með hraða, 
Róma fríi ræsir þeim reyuir arýgja skaða. 

36. Flóttann rekur fiokkur þrekinn manna. 
Unda freka flóðið á fjölnis lekur svanna, 

37. Völlur stundi vopna undir hljóðum, 
sköllin mundu fleina frek, fjöllin drnndu óðum. 

38. Hnigu bragnar; Helja fagnar veiði, 
brandur gagnar hraustum her, hrafni magn- 
ast greiði. 

39. Loksins höldar hættu köldu stríði; 
kom í tjöldin keisarans kappa fjöldinn þýði. 

40. Lofðúngs gæða lið fékk ræðu spunn= 
ið: hverjir á svæði hefði hör hildi skæða unnið. 

41, Ýmsir halda eikin skjaldar gerða, jöt- 
un kaldur fjöllum frá færi! í galdur sverða. 


68 


42. Höldu' að synir hans og vinir báðir, 
brands í hrynu hefðu sýnt hreysti ólinar 
dáðir. 

43. Einn þá spjallar álfur gjallar ljósa: 
„þekti' eg snjalla þegninn vel, þeim sem all- 
ir hrósa. 

44. Rekkur svinni' er Riddarinn sá fagri, 
í fossinn stinnum fleygt þeim var af fylkíng 
þinni ragri. 

45. Sverða grör mun saklaus verið hafa, 
heli svera fljótt því frá frelsast hér án vafa. 

46. Fljóðið meina' eg mælti hreina lýgi.“ 
Seima-rein þá sjóli bað, svara grein að drýgi. 

41. Til að láta í ljósi mátann sanna. Fylk- 
is gráta fór við orð, fræníngs báta nanna. 

48. Ótti um stund í öðlíngs lund nam 
hjarna, Bæríng mundi hefna harðt hrekki 
undan farna. 

49. Boð með snilli bragnar fylla" um land- 
ið, Hinriks milli! og hara þá, hjörfa stilla 
grandið. 

50. Þrætur bættu“ og þar með sættir festu; 
Hinrik ætti öðlíngs jóð eignast mætt í 
flestu. 


69 


51. Normandía njótur fríi stála, Lúmbardíu 
lika fékk lofn með hlýu nála. 

52. Allir hreinan höldar meina friðinn; 
Hinrik eina nam þá nótt náða reyna kliðinn. 

53. Síst um hirðir heitnar kyrðir áður, kaus 
að myrða keisarann, klækjavirður smáður. 

54. Bæríng verður var að sverðin glymjay 
hraðar ferðum hildi að, hjör þar gerði rymja. 

55. Þá var sjóli því nær ból í heljar bú- 
inn róla' af völdum voms, vopns þar gjóla 
beljar. 

56. Bæríng ríður beint á lýðinn slinna, 
vendi hýðir hjalta þá, heljar tíð þeir finna. 
„ 57. Hausa molar, hendur skolar blóði, gegn- 
um þolinn fylkfng fer fjörs í svola móði. 

58. Hinriks lýðir hræðast stríð og vanda, 
undan flýðu frægum því fræníngs víðir landa. 

59. Inní borg úr blóðsins korgi flúa, Hin- 
rik sorgin særði því sverðs við orgið drjúga. 

60. Flúði líka lýmsku-ríkur bófi, Bæríng 
víkur aula að í hárs flíka kófi. 

61. Reiddi traustur tyrfíng hraustum burð- 
um, í því skauzt hinn innum hlið aptur 
Ílaustrar hurðum. 


70 


'62. Hurðu á því hjörinn náir lenda, stykki 
þá úr henni hraðt höldar sáu venda. 

63. Járnklump mesta mátti ei hestur bera, 
sem þá hresstur höggva röð, handar lestir 
Írera. á 

64. Keisarinn þá kom og finna vildi garp- 
inn svinna; því að þá þekktist hinn afigildi. 

65. Vildi það ei þrekinn naða gínar, burt 
sér hraður víkja vann. Vísna slaður dvínar. 


9. Bí. 


Hrínghendt skammhenda. 


1. Hef eg þreytu hlotið stríða,hlýði sveitir á: 
jeg var að leita Bæríngs blíða brögnum teitum 
hjá. 

2. Garpinn fann eg fagra! um síðir fjörs við 
bann lausan, gleðjast vann að heljar-hríðir hrelldu? 
ei manninn þann. 

3, Kappinn rar, sem raun fékk líða rein af skara 
óss, saklaus var og frelsið fríða fökk af hara ljóss. 

4. Einnig völdu líta lýðir litars gjöldum á, birt- 
ast köldu svik um síðir sífellt öldum hjá. 

5. Um svika hrappa læt eg linna ljóða stapp um 
sinn, sæmra happ mér sýnist fnna sögu kappa 
mMInR. 


fi 


6. Svo við ríta freyra fráa fylkir nýtur 
tér: „sverðshögg líta kappans knáa kunna 
ýtar hér. 

7. Vel sö manni mikla þessum, mækir þann 
sem bar, og með ranni hauka hressum hurð 
ógranna skar. 

8. Vei st lóðar linna risti lygð sem óð 
frammbar, svo í móðu korða kvisti kastað 
hljóðum var.“ 

9. Hinrik fús, þá skatnar skildu, skauzt 
í hús ófrjáls, hundrað þúsund fyrðar fylgdu 
fólskum brúsa stáls. 

10. Sagði hann, að hefði risi höldum bann- 
að grið, ollað manna margra slisi, myrðt í 
hrannir lið. 

„11. Synir tveir og hans þar hörðum hafi 
geiri beitt, blóðs á leiri burða gjörðum branda 
Íreyrum eyðt, 

12. Burt með halur hrekkja rölti hræglu 
kvalið göð, norður dali Trentu tölti tyrfíngs 
vala með. 

13. Gaurinn lúði harla hræddur hrotta flúði 
klið, verstum skrúða klækja klæddur, kær- 
leiks - rúður - sið. 


= 


72 


14. Bæríng meður bragna snara, brands 
úr hreðunum, huldu réði höfði fara hauðurs 
beðin um. 

15. Eitt sinn klóta kvistir fundu konu 
Ótenes, sem að hrjóta hlaut á grundu hjörs 
við ljóta vés. 

16. Tók þeim núna blíð í bragði bauga 
rúna smá, kvílu búna köppum sagði komu 
lánum þá. 

17. Kvaðst hjá Bæríng kvíla vilja klæða 
hæríng þýð; dóttur kær nam konu þylja 
kvak eins, ærið blíð. 

18. Bæríng vel því tekur tali; týrum 
grðlu var vísað dvelja? í vænum sali, og værð- 
um felast þar. 

19. Nálægt frúm þeir náðir velja; nú kom 
húmið á, hver var stúma svara selja sínu í 
rúmi þá. 

20. Slökkva ljós í ranni reyna ríkar drós- 


- imar. Bæríng glósar svo við sveina sína, 


hrós er bar. 

1. „Farið til og finnið sprundin faðma 
yl þeim ljá; ykkar vil eg lifni lundin lauka 
þiljum hjá. 


73 


92 Nauðir sverar kverfi kífsins korða ver- 
um frá, Olíer! til eldra vífsins ætla? eg þér 
að gá. 

23. Ýngri risa foldu fræða faðmi Nis- 
íer.“ Hör óslisinn hætti ræða hrannar blisa 
ver. 

24. Frægum skíða þókti þundum þetta 
prýðis kjör, þáðu fríða faðma mundum fræn- 
íngs hlíða vör. 

25. Báðir því frá Bæríng gengu, böl ei 
lýir geð, skjól í nýu fletum fengu fljóðum 
hlýu með. 

"26. Faðm óhrelld, bauð hlinum skeyta, 
hrundin felda kver, báðar héldu Bæríng 
veita blíðueldinn sér. 

at. Þeir, sem betur þetta skilja, þar frá 
geta kynnt, hvort þeir létu vífa vilja vel i- 
fleti sinnt. 

28. Finn eg líkur, fleins nær stafi fjörg- 
aði píku- geð, að þeir bríkum banda hafi 
blíðu ríkdóm léð. 

29. Hör um spjall eg meir ei mála, mega 
allir sjá; hlini varla hefir stála harmur gall- 


að þá. 
4 


74 


30. Fram svo skríða fyrða hagur fékk; þó 
blíður opt; nóttin líður dimm, en dagur dregst 
um víða lopt. 

„31; Hann með næði glampa glæða gjörði" 
á. svæði þar, þá sig bæði þegnar klæða og 
þráða hæðirnar. 

32." Köppum nú fær krásir gérðar klæða 
brú ótreg; því næst búast þeir til ferðar, 
þaðan snúa' á veg. 

33. Kveðja vildu vífin bæði viðir gildu 
brands; en þeim fylgdu fram á svæði fræn- 
íngs hildir lands. 

34, Bæríng við sú elldri innir: „óska eg 
liðugt þú Hin ri k! siðugt hilmir finnir, hjálma 
viður! nú. 

35. Giptíng minni mildíng ræður, mál það 
spinn þá snjallt, ef þér sinnir ekki, skæður 
oss þú finna skalt. 

36.. Þig eg girmist einan eiga; en ef þá 
spyrnist mót, þína hyrnan heljar deiga happa 
fyrnir rót. 

31. Vorn samfundinn fyrir núna færðu 
óskunda þá.“ Svinnur þúndur svofnis túna 


svar nam sprundi tj 


2 
As 


sek 


75 


35. „Engin lýti af okkar fundi auðar krít 
skal fá.“ Seimgrund nýta miklum mundi 
manni býtir þá. 

39. Fékk nú hlenni hjörfa sterkur, hand- 
ar fennum af tvisvar þrennar tíu merkur, 
torg mar-brennu' cr gal. 

40. Hennar dóttir sömu svörin samdi hljóðt 
við rekk; allt eins þjóttu orma vörin and- 
svar skjótt þá fékk. 

41. Ama hroll frá str þá setti sú með holla 
þel. Bolatoll að rekknum rétti, rífan skoll-. 
ans vel. 

42. Þannig nunnur nála slepptu nýtum 
brunna yl, þorna runnar það ei hrepptu þar, 
sem unnu til. 

43. Börfar taldir bráins hlíða burt svo 
halda? um leir, heim þá spjalda hrundir skríða 
og hittust aldrei meir. 

44. Fregnin víða flaug um Bærín g, frægð 
og prýði hans, og hann líða muni mæríng. 
málms í hríða dans. 

45. Ómi randa ferðum flýtir föðurlandi að, 
fann þar standa bauga býtir byggðan vand- 


an stað. 
4 


76 


46. Melant hét sá stóri staður, sterkur hret 
í brands, biskup setið gat þar glaður, gæða 
metinn stands. 

4t. Sá Jóhannes heita réði, höldar 
sanna það; Bæríng hann með glöðu geði 
gefa þann röð stað. 

48, Bóka frían fýsti hara frá þeim hýbýl- 
um; borg hann í nam aðra fara, er hét 
Líbílum. 

49. Var þar Pétur biskup blíður brögn- 
um metinn hjá, borgar fleta fyrðum þýður 
forráð setja má. 

30. Sá á Baldvin systur niðja. sem og 
vald þar ber, hann við skjalda sköllin iðja 
skarpur haldinn er. 

51. Þángað ríður burðum búinn Bær íng 
fríður, snar, þegar hlýða garpa grúinn gjörði 
tíðum þar. 

„52. Fegurð meta mikla“ að vonum menn, 
sem hetjan bar; borðhald lét þá búa honnm 
biskup Pötur þar. 

53 Biskup þorði þá svo inna: „þekkir 
korða ver, nokkurn skorðar lundinn linna 
lifa á storði hér, 


(ir 


54. Sem að Bæríng nefnast náir, næsta 
skær að sjón?“ Sverða stærir svara gáir 
saungva skærum þjón: 

55. „Frí við grand sá garpur hraustur 
Grikkja? á landi var, nær eg þandi þaðan 
flaustur þángs um strandirnar.“ 

56. Biskup gólar hárs af hana: „hermt er 
kjóla grund Róma sjóla borinn bana byggi 
skólirs þund. 

öt. Aðrir halir hreifa skrafi hjörs um val- 
inn meið, í Trentudali haldið hafi og her- 
menn falið deyð. 

58. Sigur hann þar hafi fengið hjörs við 
tanna jel; en hvað sannast segir mengið, sjá 
eg kann ei vel.“ 

59, Hinn lét brúa hrínga- þundur hjal frá 
snúa sér: „því skal trúa laufa lundur, líkast 
nú sem er.“ 

60. Biskup tjáir: víst eg vildi vopna sjá 
þann gaut, fylgis-ljá þeim fyrða-skyldi fleins 
í háa þraut. 

61. Nógu lengi Hinrik hari hefir mengi 
þjáð.“ Bóka - þengil þá við snari það fékk 
drengur tjáð: 


þr8 


62. „Sá ef iðinn sigtýr skeyta sækti yð- 
ur heim, hverja liðsemd vildir veita vopna 
sviðrir þeim?“ 

63. Biskup drýgir greinir gildi góms af 
stíu þá: „þrisvar tíu þúsund skyldi þegni 
fríum ljá.“ 

64. Bæríng fróður tals af torgi tjá svo 
„óðum fer: „Drottinn góða gjöf þér borgi, 
gneista flóða ver!“ 

65. Lengir galtar mastra mæríng mál ó- 
kaldt bara: „sannleik haldtu' að sérð hér 
Bæríng soninn Valtara.“ 

66. Svara réði biskup blíðum branda hreðu 
ver: „eykur gleði fyrðum fríðum fá þig söð- 
an hér.“ 

67. Bóka fíni fremur höður fræði brýnir 
klár: „jeg af þínum þekkti föður þig, hjörs 
gínar knár. 

68. Mikinn fríðleik fremur honum fleins 
þó víðir ber, leggur tíðum lið að vonum lukk- 
an blíða þér.“ 

69. Þar á láði lætur safna lærdóms ráð- 
ur her, beggja ráð til rómu dafna. Ríman 
bráðum þver. 


79 
10. Eísna. 


Skáhendt stuðlafall. 


1. Æ; má tóla upp í Stólinn kjapta, hljóminn 
spinna hendínga hér í sinni tíunda. a 

2. Mansaungvana minn er vani stutta hróðrar 
apjalli hafa í, held eg varia breyti bví. 


3. Biskups liði Bæríng niður raðar, görp- 
um sjjall um galtar flet greifa og járla 
stýra lét. 

4. Búinn listum biskups systur niðji hild- 
ar flík sem fríðu bar, fylgdi líka hernum 
þar. 

5. Sigtýr snerru sinn til hverrar borgar 
ferðast réð, um tundíngs mær, fylkíng með 
að vinna þær. 

6. Fjórar borgir freyu sorgar hlinir, fleins 
án hreta fengu þar, fregn þess getur sög- 
unnar. 

7. Borg þá fría fyrst Stúdíu nefni, eins 
þá fénast ýtunum Angvis, Tenis, Lýbiskum. 

8. Hinrik bjó í Bardug nógu falskur. 
Þæguf tveimur þegnum með þángað sveima 
Bæríng réð. 


80 


9. Hann þeim báðum bíða náði meður 
skamt frá borg á skógi þar; skar ei sorgin 
hugarfar. 

10. Hinrik sjá þeir sér var þá að leika, 
svika geð er sífellt bar, sveinum með á velli 
þar. 

1i. Bæríng sveina sína greinir viður: 
„tómu bylinn reynum há, ríðum til og finn- 
um þá.“ 

12. Síðan skeiðir skarpt að weiðum spánga, 
fleininn reiðir fyrða á, féllu leiðir bófar þá. 

13. Hinrik skauzt í höll frá traustum 
kappa, megnan fund við málmanna missti 
hundrað riddara. 

14. Varð óglaður versti maður pretta, því 
að slisin hreppti há, honum risi mætti þá. 

15. Tjáði svaði: „Sjóli, glaður vertu! safna 
halur her þú mátt, honum skal eg stýra bráðt. 

16. Fleins í sliddu' af fagra Riddar- 
anum, hjör með fríðum hönd sem ber, höf- 
uð sníð. og færi þér. 

17. Vit þú sannleik víst að kann eg með- 
ur lista fúsu limunum lopta þúsund 'fjórð- 


úngum. 


sl 


18. Fjórar lestir fær minn hestúr bera, af 
því sörðu, álma ver! enginn verður frægri 
mér.“ 

19. Sjóli lætur safna? á stræti víða fjölda 
manna miklum þar með týrs-ranna eldingar. 

20. Herlúðranna hljómur vann að glymja, 
hljóða þysið þó varð mest þegar risinn kom 
á hest. 

21. Geysi þrekið gól upprekur karlinn, 
hans við karga hljóðið þá hrystust margir 
söðlum frá. 

22. Búinn listum Bæríng hrystist mikið. 
rétt við falli frægum lá fíngra mjalla runni þá. 

23. Hrykinn síðan hrópa -stríður gjörði: 
„aptur ríði ýtar heim, einn jeg hýði klár á 
sveim. ö 

24. Sjálfur myrða mun eg hirðir branda, 
þann er sjóla hræddi her, hjörs við gjólu 
krapta sver.“ 

25. Bærfng ríður rum óþýðum mótiý 
hrykans síðan hálsinn á hjalta fríðan setti ljá: 

26. Hausinn fauk við hjörfa Þráuk af ísa, 
öndin strauk á önnur svið, æfi lauk svo 
þrælmennið. 


82 

27. Hinrik flýði firrtur prýði og hreysti, 
marga lýði missti þó málms við hríð í bana 
sjó. 

„ 28. Þá í borg hann þrútinn sorgum vendi, 
fann Skaðvaldur föður sinn fúli galdra- 
hundurinn. 

29. Sinn við föður sagði höður skjóma: 
„ílla fór við álma a að þú stórum misst- 
ir lið. 

30. Það eg vildi, þú mig skyldir hafa 
beðið fara fyrir þig fengs á skara blóðg- 
an stig. 

31. Málma runninn mundi' eg unnið hafa, 
þvi nær hreysti þrýtur val, þá eg treysta 
göldrum skal. 

32. Skal nú bjóða skjóma rjóði þessum, 
bálaslóðum auðuns á einvíg blóðugt við mig 
há. 

33. Ei skal lið vort leggja? í kliðinn skjóma, 
sá er hljóta sigur kann, svæðis njóti og aura 
hann.“ 

34. Bæríng láta bófar kátir flytja, þau 
æmildu orðin ólm: að hann skyldi gánga' á 
hólm. 


83 


85. Í Elfu Saxa eya vaxa gjórði, um 
þær stundir í þann stað ýtar skundi' að reyna 
nað. 

36. Leið nú tíð að laufa hríðar degi, 
seggur mæti sóma hár sýngja lætur messur 
þrjár. 

31. Síðan bjóst í branda gjóstinn fi 
rekkur kátur réði því róa' á báti hólmaun Í. 

38. Þegar vildi þar á gildur stíga bát 
óklökkum ötull af, eyan sökk þá hreint í kaf. 

39. Aldrei síðan sáu lýðir hana; - kom 
Skaðvaldur ofan á íllsku' og galdra full- 
ur þá. 

40. Bæríng þá svo þrælinn tjáir viður: 
geymir skaða göldróttur gættu að því níð- 
íngs bur, 

41. Krapta' og skjóma skal i rómu brúka, 
einnig skjaldar áhöld sterk, en ekki galdra 
„og ríðfngsverk. 

42. Skulum seggur samanleggja skipum, 
hallinskíða báls í byl berjast síðan þrauta til.“ 

43. Skaðvald segir: „skal það eigi 
verða.“ Í því Bæríngs bátinn á bófinn nær 
að hlaupa þá. 

44. Síðan báðir berjast gráðuglega, einvíg 
háðu, horfnir spekt, höggva náðu skildi frekt. 

45, Þegar barðar þeirra marðir vóru, sverðs 
um kalda sóknar beð svo Skaðvaldur 
mæla röð: 


84 


46. „Viltu eigi að við, sveyir branda! leggj= 
um saman lýði. og frón, laufa raman sef- 
um tón?“ 

47. „Það má vera,“ þögninn görir spjalla. 
Brást þá hropti bölvunar beint í lopt með 

flýtir þar. 

48. Að flugdreka dólgur sekur verður, 
Bæríng spúði eitri á, óma skrúði bylast má. 

49. Fötin drafna freyr á hafnar loga, þó 
samt beða þrymla ver þiljum meður hlífði sér. 

50. -Skyrta ein þann skjóma reynir náði 
vondri fría vilsu af; Vindimía hana gaf. 

51. Vondi glanninn varð þá manni líkur, 
svikull hann um sóknar mið sagði þannig 
Bæríng við: 

52. „Viltú eigi, vopna sveigir! skipta — að 
nú böndum eyðist kross — auð og löndum 
jafnt með oss?“ 

53. Hinn svo tjáði: „Herrann ráði sigri, 
eins um land og auðinn minn, en ekki fjanda 
kraptur þinn.“ 

54. Bistur skröggur Bæríng högg nú 
greiddi, bitur skálmin bófa þá, barðið hjálma 
sneiddi frá. 

„56. Nokkuð Bæríng naður særa gjörði; 
svo. við þrælinn svörum brá sólar dælu bald= 
ur þá: 

„ 56. „Fleina hár; þú fyrstur sár mér veitt= 


85 


ir; síðan aptur hjó til hans hreysti skaptur 
þollur brands. 

57. Höggur geirinn hrykans eyra burtu, 
líka hönd þá hægri með; hjalta vöndur detta 
réð. 

58. Tér Skaðvaldur viður baldur stála: 
„freyr géf hlífa frístundu í flóð að dífi eg 
eyranu.“ 

59. Brást þá skaða bragn' í graðúngs líki, 
ógna háu öskri með orga sá og belja réð. 

60. Sviðrar branda sem á landi vóru töldu 
Bærín g fallinn frá, frek nam særa hræðsla þá. 

61. Líka? eg hræðist lesa ræðu þessa; skal 
því kvæðum skríða frá, skjótast næði reyna fá. 


ál. Rí:ma. 
Aldýr stikluvik. 


1. EElýt eg gildi Ása enn eitt um hildi smíða, 
það eg vildi síðast senn svinnir skyldu líta menn. 

2. Aldrei mín það ætlan var óðar línur semja, 
lyndis skrín því litlar bar ljóða fínu gáfurnar. 

3. Géðs þó frónið finndi! eg sat fjærri sónar 
drykkjum, vinarbón, sem vel eg mat, varð að þjóna 
bezt sem gat. 

4. Vopna brýnir, vits um kró, vorkun fína lén- 
ar, æsku mínu eðli, þó orðin sýnist menta sljó. 

5. Brag ei næra mansaungs má. mikið væri 
skárra, að jeg færi, álms við stjá, eitthvað Bær- 
íng segja frá. 


86 


6. Skaðvalds eyra í sem hann ána 
keyra náði, ormur seyrinn verða vann, víð- 
irs geira bát að rann. 

7. Hönd af smáðum aula eins ormur náði 
verða, sá að ráði svinnum fleins sókti bráð- 
ur, þó til meins. 

8. Íllskuríkur vigra ver varð þá líkur 
manni, vala-brík með vinstri sver vopn að 
flíka reiddi grér. 

9. Álma nörður aski brá undir sverðið 
bófa, vondum skörðir veiga frá vinstri gérði 
hendi flá. 

10. Stökkva á bak öðrum fer ormi flái 
gaurinn, túngu bráins teygði sver, týru láar 
höldt svo ver. 

11. Bæríng glöggur grábak hinn gjörið 
höggva sundur, síðan skróggs á skeiðjórinn, 
skjóma snöggan reiddi sinn. 

12. Túngu sundur báts við borð brandur 
mundi taka, fleina þundur flóðs um storð 
fólsku-hund vill búa morð. 

13. Í því sporði ormurinn ólmur þorði 
berja, fáks á borða framstafninn, fór úr skorð- 
um kjölurinn. 

14. Innum freyðir flóðið þar furðu gleiða 
rifu, báts þó meiðir bylgjunnar brand upp= 
reiðir Skað valdar. 

15. Meiðir kælu mistilteins megna stælir 


87 


krapta, gögnum þræl og orminn eins odd-. 
inn pæla lætur fleins. 

16. Fjörs við grand brá fræníngnum,. fljótt 
sig þandi hraður uppá land með ósköpum, 
ygg með branda' á flekanum. 

17. Í því missti fofnir fjör freyr og bist- 
ur galdra; fleina kvistur frægða gjör fékk 
ótvistur gleði-kjör. 

18. Guði stakka freyrinn fór frelsi þakka 
og sigur, heim til flakkar hallar rór hjörs úr 
svakki kraptastór. 

19. Hinrik snarast hrekkja fús höndum 
var nú tekinn, staurum barinn lymsku lús, og 
látinn þar í fángahús. 

20. Sendi Bæríng sveina þá sinni kæru 
móður, bað að færi fund sinn á funa hær- 
íng vatna smá. 

21. Randa hildir Rígarð sjá ræsir vildi 
líka, dyggða gildur döglíng sá dæma a 
Hinrik þá. 

22. Komu bæði á Bæríngs fund fi 
hæð og sjóli, yndi glæða gjörði lund, gleymd- 
ist Soðin hryggða stund. 

23, Þá forsjáli þengill var þar í skála 
leiddur, hlinir bála hefríngar Hinriks mál- 
ið prófa þar. 

24. Dæmdi fólið rött með raus Rígarð 
sjóli þanninn: belg á dólans drægi haus drótt 
á bóli vægðarlaus. 


88 


25. Lemji síðan hann í hel, hallinskíðar 
fleina; framkvæmt lýðir fengu vel fanti smíð- 
að bana jel. 

26. Berja' og pína harðir hann hlinir gín- 
ars loga, lymskur týna lofðúng vann lífi sínu" 
á máta þann. = 

27. Hels nær bóla búið skans Bæríng 
dóla hafði, fund á róla röska manns Róma 
sjóli og dóttir hans. 

28. Sigtýr skjalda' og sól þráðar sig á vald 
hans lögðu, fylkirs talda frón og var fram- 
selt baldri stála þar. 

29. Róma lýða lofðúng þá litlu síðar deyði; 
grettis hlíða grímar ná greptrun fríða hon- 
um ljá. 

30. Gauta sólar bólmar bands, Bæríng 
róla lætur, Grikkja sjóla' og systir hans sækja' 
á hjólfák geddu ranns. 

31. Þeir burtvendu þau með skil; þorna 
bendir líka, fyrða kennda yggs með yl aðra 
sendi Frakklands til. 

32. Pipinn sjóla þetta þá þundar kjóla' 
greini: fíls að bóli bráðum á, Bæríng róli 
að finna sá. 

33. Skal Vilfríður fylgja grér funa víð- 
is mætum; þessu hlýða fylkir fer; fann svo 
blíðan korðaver. 

34. Líka þar um geddu geim Grikkja hari 


89 


kemur, flóða skara fögur reim fylgdi snara 
gilfa þeim. 

35. Báðir leggja á Bæríngs völd bæði 
segg og löndin, þrauta hreggja hríðin köld 
hjörfa tveggja var nú föld. 

36. Bæríng fagur þuldi þá: „það eg laga 
vildi bezt sem haga höldum má, hepta baga 
og gleði ljá. 

37. Hör á sprundi hnikuðar hef eg að 
undanförnu, hríngs af grundum hér og þar 
hlotið stundum freistíngar. 

38. Þeirra! er flanað fengu mest fá mig 
vanið ástum, linna manar lofnin hress Lú ss í- 
ana' er mentuð bezt. 

39. Rígarð sjóla ræð eg nú reim þá kjóla 
festir, fyrst í ból nam bana flú bauga sól 
er áttir þú. 

40. Normandía meður mær mildíng fríi 
hlýtur, Lumbardíu líka skær linna stíu bald- 
ur fær. 

41. Vil eg, skíða greindi grér, Grikkja 
lýða sjóli, að Vilfríði fáir hör, fyr sem 
blíð var heitin þr. 

42. Orma kvía viti ver, víst eg fría ætla 
vafurs dýa vefju hör Vindemíu sjálfum 
mér. 

43. Var mér áður auðar gná yðar ráðum 
lofuð.“ Allir tjáðu ýtar já, ört við skráðu" 
tali þá. “ 


90 


< 44. Eyða mundi ama rig allra fundin gleði; 
brúðkaup undir búa sig branda lundar þar 
um stig. 

45. Álfar slaungu óðum þar að sér faung- 
in draga, harmi straungum hrundið var, heyrð- 
ist saungur gíunnar. 

46. Veizla góð nam vaxa þar, væna þjóð 
sem gladdi, ángurs móðinn enginn bar; yndis 
gróða tími var. 

47. Vínið gleður þæga þjóð; þegnar röðu 
dansa; fökk þá geðið farga móð, fæða seður 
bragna góð. 

48. Þannig lýðir lengi fá lyndis blíða kæti, 
þó um síðir þegnum hjá þrjóta fríða veizl- 
an má. 

49. Veizlu í þá endaðri einn gaf hlýan 
skrúða Vindemía Vilfríði víst af nýu 
kvennskarti. 

50. Bærín g gæðum býtti þjóð bezt á svæði 
virðtur, hesta“ og klæði gaf hann góð garg= 
ans hæða mörgutu rjóð. 

51. Mikið líka gaf hann gull gautum flíka 
sumum, senda slíkir sverða ull svör ástrík 
og kærleiksfull. 

52. Síðan fjáðir halda heim hroptar sáða 
kraka, skipin tráðu grunnúngs geim, græðir 
háði rugga þeim. a 

53. Brimils-hroða-búðum á breiddist voðin 


Rð: 


sundur, sýður froða! um súðír grá, saung við 
gnoðir úður þá. 

54. Byrsins gæfu góðu kjör glöddu kræfa 
bragna, himin glæfa hrysti knör, hraðleg sæf- 
ar gjörðist för. 

55. Harar svinnir halda ná heim til sinna 
ríkja, fagna vinnur fólkið þá, föll úr minni 
sorga - stjá. 

56. Bæríng Rómaborgar til bjóst nú fróm-. 
ur halda, meður dóma björgólfs bil, blíð er 
sóma kunni skil. 

ö7. Viður marar vita er valinn þar til 
sjóla, tign þá snarast tók að sr tveggja skara 
frægur ver. 

58. Ætíð kátur öðlíng var undirsátum blíð- 

, hugga grátinn gjörði snar, góðan máta 
stjórnar bar. 

59. Fræða stafa fer sýngja frá því skraf- 
ið ekki átt hvert hafi erfíngja eik með 
trafa ver hrínga. 

60. Ríkti lengi ræsir þar röskum drengj- 
um vel af mengi metinn var, menta 
gengi og frægðir bar. 

61. Öðlíng fagur ár við há æfidaga missti. 
Bæríngs saga er þulin þá; þrjóta bragur 
líka má. 


92 


62. Hana nú! jeg hætti við, hér er búið 
efni, hvíld eg lúinn fæ og frið, frá hreint 
snúinn ljóða klið. 

63. Kann mín lundin kætast, því kláruð 
mundi sagan. Erfi þundar eignist frí, Eg g- 
erts kundur Jón Leví. 

64. Um þá stund, sem óðar kver eg 
gat bundið saman, átján hundruð ártal hér 
átta mundi! og fimmtýger. 

65. Vænu jára vökvaður víni sára lítið, 
seytján ára Bjarna bur — brag nam klára 
— Sigurður. 

66. Þessi læðist þátturinn þagnar svæði 
finna, hljóðnar ræðu hátturinn, og hörpu kvæða 
slátturinn. 


